
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at jhttp : //books . qooqle . com/ 



WIDENER 



HN UT3N é 



ífVv 



&m> 



Scoyy^ 57 ft, a.7?.-a*Sx 




friðÞjófssaga, 



EPTIB 



ESAÍAS TEGNÉR. 




NOBRÆNIB GUNNFANAB 00 YOPN. 



FRIBPJÓFSSA&iL 



KORRÆN SÖGULJÓÐ í 24 KVÆÐUH, 



BPTIB 



ESAÍAS TEGNÉR. 



MATTHÍAS JOCHUMSSON 

ÍSLENZKABI. 
ÚTGKPAHDI: 

EINAR pÓRÐARSON. 



EETKJAVIK. 

PRENTUB HJÁ EINABI þÓBBAB8YKX 
1884. 



Scxvn, Wf.A77.45a. 

/ HARVARD COLLEGf Lil'kARY 

in m-:;i:ky uf 

WILLIAM HENFV CC.-'OriELC 
APR1L6, 1921 



Formáls-orð. 

J>essi nýja útgáfa á pýðingunni á Friðpjófssögu er að 
ýmsu breytt og bœtt frá inni fyrri; meðal annars eru 511 
kvæðin nú pýdd undir frumháttunum. 

Fjarlægð pýðandans frá prentunarstaðnum veldr pví, 
að hann hefir eigi getað annazt sjálfr um prentun og 
prófarkalestr; en vonazt er til, að menn dœmi vægilega 
um pann frágang allan. 

Reykjavík, í maí 1884. 

Jón Ólafsson. 



YFIRLIT EFNISINS. 

— Bls. 

Æfi-ágrip Esaíasar Tegnérs VII.— XII. 

I. Friðþjófur og Ingibjörg — • 1. 

II. Beli og porsteinn Víkingsson 9. 

III. Friðþjófur erfir fóður sinn 17. 

IV. Friðþjófur biður Ingibjargar 27. 

V. Hringur konungur 34. 

VI. Friðþjófur situr að tafli 39. 

VII. TJnaðarstund Friðþjófs 42. 

VIII. Skilnaður Friðþjófs og Ingibjargar 51. 

IX. Grátur Ingibjargar 70. 

X. Vesturforin 73. 

XI. Friðþjófur heimsækir Angantý jarl 82. 

XII, Heimkoma Friðþjófs 94. 

XIII. Baldursbál 103. 

XIV. Friðþjófur flýr úr landi 108. 

XV. Víkingabálkur 118. 

XVI. Friðþjófur og Björn 124. 

XVII. Friðþjófur kemur til Hrings konungs — 128. 

XVIII. ísfórin 133. 

XIX. Freistnin 135. 

XX. Dauði Hrings konungs 142. 

XXI. Hringsmál 147. 

XXII. Konungsvalið 151. 

XXIII. Friðþjófur á haugi foður síns 156. 

XXIV. Sættin 162. 

Skýringar yfir goðfræðisleg heiti 173. 



Æfí-ágrip Tegnérs. 



Esaías Tegnór er pegar orðinn alkunnur hér á landi, 
einkum af kvæðinu Axel, sem Steingrímur Thorsteinson 
hefir gefið löndum sínum í pýðingu. |>ar fylgir og ágrip 
af æfisögu höfundarins; verð eg pví bæði pess vegna, en 
einkum rúmsins vegna, fáorður um æfi hans. 

Hann fæddist 1782 í porpinu Kyrkerud á Vermalandi 
í Svípjóð; var faðir hans par vel metinn prestur, enbáðir 
afar hans höfðu verið bændur; var pví eðlilegt, að niðji 
peirra, Tegnér, unni bændastéttinni, enda fyrirvarð hann 
sig eigi að kannast við ætt sína, pegar hann sjálfur var 
orðinn stórmenni. Hann missti tíu vetra foður sinn, og 
var honumkomið til umboðsmanns nokkurs eða tollheimtu- 
manns par í grennd, svo sem skrifara. Gekk pað vel, pví 
pilturinn var næmur og glöggur, störfin óbrotin, en pessi 
fóstri hans valmenni. J>ó pótti hollast, að Esaías hefði 
eigi bækur til meðferðar, ef hann átti eitthvert athugaverk 
að vinna. Var pað einhverju sinni, að fóstri hans bað 
hann standa í garðshliði og varna gripum að fara inn í 
gerðið ; gjörði hann svo, en litlu síðar kom fóstri hans par 
að, og stóð pá Esaías dyggilega í sömu sporum, og las ^ 
bók, en gripunum lofaði hann að vera eins inni sem úti 
1 öðru sinni hafði hann margt að hugsa, og hellti bleki 



vin 

í staðinn fyrír skrifsand yfir skjal nokkurt. «Hvaða mað- 
ur ætli verði úr pér, drengur?» sagði fóstri hans. «Ætla 
mér takist ekki að verða tollheimtumaður*, svaraði hinn. 
Svo var námfýsi hans mikil, að hann las og lærði nálega 
allar bækur, sem hann náði í og skildi. Hann orkti par 
á ofan um hvert atvik, sem einhver áhrif hafði á hann, 
og lærði pannig snemma að koma laglega orðum fyrir sig 
í ljóðum. In fyrsta vísa Tegnérs er um gæsarunga, sem 
hann heygði í fornmannahaugi, erhann sjálfur hafði grafið 
upp; hann var pá 10 eða 11 vetra. Vísan er svona: 

«Lycklig du, 

lille gásunge nu! 

Ingen ráf, ingen korp eller kráka 

dig mera skall ráka»\ 
Um pessar mundir hafði hann lesið íslendingasögurn- 
ar, og sýnir Friðpjófssaga, að hvorki hefir Hómer né nein 
suðræn fræði getað stolið endurminning peirra síðar úr 
huga hans. Að Esaías var settur til mennta, atvikaðist 
pannig: Einu sinni varhann á ferð heimleiðis með fóstra 
sínum um kveld undir alstirndum himni. Gamli maður- 
inn tók pá að útlista guðsdásemdir fyrir honum, en kom 
par ekki að tómum kofum, og varð forviða á fróðleik og 
skarpleik sveinsins. Nokkuru síðar kallar hann á Tegnér 
og segir: «J>ú getur nú ekki lært meira hjá mér, enn 

1) Gott átt f>ú, 

gæsarungi litli nú! 

engi krumnii né krúka né refur 

klær í þig grefur. 



IX 



komið er, endasegir mérsvo hugurum, að pér muniann- 
að betra ætlað. En pótt svo sé, pá gleymdu aldrei að 
pakka gjafaranum allra góðra hluta». Síðan fór Tegnér 
til annars manns, par sem annar eldri bræðra hans var 
barnakennari, og hóf nám sitt með dæmafárri ástundan og 
skerpu; skömmu síðarvarð pessibróðir hans embættismað- 
ur, og fór hann pá til hins bróðurins, er var kennari hjá 
ágætum ríkismanni, er Myhrmann hét, og síðar varð tengda- 
faðir skáldsins. Hér fékk hann fast hæli upp frá pví, unz 
hann varð útlærður frá háskólanum í Lundi árið 1802. 

Árið eptir varð hann háskólakennari, tvítugur að aldri. 
J>ví embætti hélt hann, pangað til árið 1824, að hann var 
kjörinn biskup í Vexiö. Til ársins 1812 kenndi hann lista- 
fræði (Æsthetik), en pá varð hann prófessor í grísku. Hann 
pótti ætíð inn ágætasti, fróðlegasti og skemmtilegasti kenn- 
ari, og mátti segja, að inir fjörugu, *ungu Svíar sæu varla 
fyrir honum sólina; svomiklar mæturhöfðu peiráhonum; 
enda létu honum pessi kennarastörf ágætlega vel, er hann 
var ið dýrðlegasta skáld, og kunnugri og leiknari í grisk- 
um fræðum enn nálega allir aðrir samtíða menn hans á 
norðurlöndum. Fyrirlestrar hans póttu jafn-fagrir og fjör- 
ugir, sem peir voru ljósir, og mælska hans og málsnilld 
verður varla oflofuð, og inar svo nefndu skólaræður (skol- 
tal) Tegnérs eru án efa ið ágætasta, sem nokkurn tíma 
hefur samið verið samkynja. Ræða sú, er hann flutti 1824 
í Lundi, pá er hannkvaddi lærisveina sína par, pykirein- 
hverjar fegurstar minjar mælsku hans. Er par ylirlit yfir 
skáldskap allra höfuð-pjóða og samanburður á norrænum, 



austrænum og suðræhum, fornum og nýjum anda og formi, 
svo fagur og skarpur, að pví mun óhætt að fylgja að svo 
komnu. Á pessu tímabili orti Tegnér flest kvæði sín, t* 
a. m.: „Hers'óng Skáneyinga" , kvæðið „Solen" og pjóð- 
sönginn „Svea ( \ er gjörðu böfundinn pjóðkunnan; sömu- 
leiðis in prjú stærri ljóðmæli hans: „Nattvardsbarnen", 
„Axel" og „Friðþjöfssögu", ið mestaog frægasta rithans. 
Ekkert skáld Svía hefur orðið jafnpjóðlegt sem Tegnér; 
kemur pað bæði af pví, að hann velur svo vel yrkisefni 
sín, og svo hitt, að kvæðin eru jafnmergjuð, sem pau eru 
fogur, smellin ogfimlega ort; hugmyndir hans grípamann 
eins og rafleiptur; svo snögglega koma pær; svo berar, 
hvassar og findnar eru pær. 

Eptir að skáldið var orðinn biskup, orti hann að til- 
tölu minna, bæði sakir kirkjulegra starfa, er hann var ár- 
vakur og samvizkusamur embættismaður, og einkum sakir 
meinlætis pess, er pjáði hann síðara hluta æfi hans, og 
lagðist pungt á geðsmuni hans, og hratt inum fagra anda 
úr jafnvægi með pungu hugstríði og stundum fásinnu. 
pótti pví vinum hans, sem ský drægi frá skólu, er afbráði 
fyrir honum, og orti hann pá enn opt, helzt tækifærisljóð 
til ástvina sinna, sem fylla stórt bindi; svo mörg eru pau 
og öll ágæt. I>6 fór embættisstjórn hans prýðilega úr hendi; 
hann las guðfræði af mesta kappi, eptir að hann var orð- 
inn biskup, pví hann kvaðst eigi kunna við, að prestar 
sínir rækju sig í vörðurnar, en embættispróf í peirri grein 
hafði hann eigi tekið; hann var og stjórnsamur, og var 
pví sífellt önnum kafinn. Svo víðfrægur var Tegnér orð- 



XI 



inn, að eitt sinn, er biskupssetur hans brann, komu gjafasam- 
skot handa honum óbeðið rakleiðis sunnan úr Egyptalandi, 
auk heldur frá öðrum löndum, sem nær liggja. Tegnér 
pjáðist ákaflega in síðustu æfi-ár.sín, pangað til um mið- 
nætti 2. dag nóvembermán. 1846; pá vatt andi skáldsins 
liðlega af sér hlekkina, og var sem andlitið brosti í dauð- 
anum. Rétt fyrir andlát sitt sagði hann opt, pegar hann 
sá geisla haustsólarinnar, pessi orð: „Jag lyfter mina 
h'dnder upp till Ouds berg och hus". £a? voru in síð- 
ustu sólarljóð hans. Bændur báru hann til grafar, og var 
pað jafn-snemma, að kistan var látin síga niður í gröfina, 
og sólin gekk undir, og pótti Syíum bæði fagurt og svip- 
legt, er sólin fvlgdi skáldi peirra og hvarf jafnsnemma. 
Tegnér var vel kvæntur og átti mörg börn, og öll mann- 
vænleg; einn tengdasonur hans, skáldið Böttiger, hefir 
ritað æfisögu hans, undur fagurlega, en Oeijer samdi dýrð- 
lega minningarræðu eptir hann; líkneski er og steypt úr 
málmi eptir boði konungs og pjóðar, og stendur í Lundi; 
en ágætastan varða hefir hann sjálfur reist sér í snilld- 
arljóðum peim, er æ munu standa cóbrotgjörn í bragar 
túni*. Síðasta kvæði Tegnérs er kveðja til hörpu hans. 
Brot úr pví á íslenzku læt eg enda pessar línur: 

£á er nú mál að hætta' og hvfla sig; 
pú harpan, mín! nú vil eg kveðja pig; 
minn harmur löngum fogur ljóð pín flýði, 
sem forðum raunir Sáls, í lífsins stríði; 



xn 

pú hresstir margt eitt hjartá betra' enn mitt; 
en hættum nú! pví samvistin er stytt. 

Eg kvað um Friðpjóf, kvað um Svíajörðu, 
| eg kvað um guð og menn og lönd og stað; 

I eg naut mín aldrei, nema pá eg kvað — 

l en áttum skiptu amaveðrin hðrðu, 

; er ýmist gljúpa hjartað pyrnar mörðu 

eða lækning gaf pví liljublað. 

Og loksins finnst mér leika á pví vafi, 

hvort lífið glatt eða hryggt mig optar hafi. 

i 

Sú kemur stund, er upp af moldum mínum 

með mærri hörpu ungur Bragi rís, -i 

sem tekur við með helgum hróðri sínum, J 

pars hætta forðum varð mín ljóðadís, 

og kveðr um drengskap, hreysti' og hetjuanda 

og heilög fósturóðul Norðurlanda. 

|>ú himinborna sál af minni sál! 

pú söngdís — hafin yfir stund og tál! 

æ farðu vel! pér umfram allt eg unni; 

pú endurnærðir mig á lífsins brunni — 

pú varst mér allt. — Við dauðans dimma grind 

mér dýrðleg enn pín brosir guðdómsmynd. 



1. 
Friðþjófnr og Ingibjorg. 



L Hildings garði greru' í lund 
tvö gullin blóm um sumarstund, 
og friðar nutu' und fóstra höndum; 
ei fegra grær á Norðurlöndum. 

Og önnur spratt sem eikarteinn, 
inn ítri stofn sem falur beinn, 
en yfir toppsins hvelfing háa 
við himinloptið gnæfir bláa. 

En annað spratt upp eins og rós 
við upprehnandi vorsins ljós, 
en sumarproskinn, sem hún geymir, 
hann sefur enn og lífið dreymir. 

fví fyrst skal stríðan stormaleik 
in sterka pola skógareik, 
og hátt á lopt er rððull runninn, 
er rósin opnar fagra munninn. 



|>au fæddust upp við frið og leik, 
og Friðpjóf nefndu menn pá eik, 
en niunarrósin meginblíða 
var mærin Ingibjörg in fríða. 

Ef sveininn pann með baugabrú 
á björtum degi litir pú, 
á brúðarleik í Sjafnar sölum 
pú sjá í jarðar pættist dölum. 

En dansi pau á mærri mörk 
við mánaljós í kring um björk, 
par álfakóng og huldu hvíta 
pú byggja myndir pig að líta. 

Hve hróðugt sveinninn hóf upp brún, 
er hafði fyrstu numið rún; 
hann póttist taka himin hendi, 
og hana Ingibjörgu kenndi. 

Að sigla skeið um sílarann 
með svanna ungum kætir mann; 
hún klappar saman hvítum höndum, 
er hleypur fley með seglum pöndum. 

Svo hátt hann hvergi hreiður sá, 
að hennar vegna 1 ei pyrði ná, 



3 



og örninn, sem býr ofar íjöllum, 
hann ungum sínnm rændi öllum. 



Og vatnafoll pótt væri ströng, 
hann vóð með granna silkispöng. 
Hve fagurt undir fossi stríðum 
að finna skjól í örmum blíðum! 

|>á fyrstu jurt, sem hlómstur bar, 
og berið fyrst, sem proskað var, 
og oxin gyllt af grænum stöngum, y 
pau gaf hann Ingibjörgu löngum. 

En barnið vex, og árin ótt 

í ungan mann pvf breyta skjótt, 

er frána kyndir augum elda, 

og yngismey fær barminn hvelfda. 

Til veiða pá inn vaski gekk, 
og voði enginn skelfdi rekk, 
pví hlifarlaus á björninn bráða 
með berum hðndum porði ráða. 

Og beint til rammrar glímu gekk 
við grimman varg, og sigur fékk, 
og feld bar heim. Mun fagur svanni 
ei fagna dável komumanni? 



fví hetjan geðjast hringagná, 
ið hrausta' og fagra saman á, 
sem hjálmur bezt að hvelfdu enni 
á hraustu fellur afreksmenni. 

í eldaskála opt um kveld 
hann undi sér við bjartan eld, 
og kvað um glæstar goðahallir, 
er gyðjur byggja og tívar anjallir. 

«Sem mána-geislum glói sjár, 
er gult (hann mælti) Freyju hár; 
um Ingibjörg pað skýrt má skilja, 
J>ar skreytir guðvef rós og lilja. 

TJnd grænu silki Iðunn á 
svo íturvaxinn barm að sjá, 
og barm eg veit und líni ljósu 
sem leiptri mjöll í kring um rósu. 

Hún Frigg á augu bjort og blá, 
sem blíðan himin til að sjá; 
og brár eg veit með blíðu djúpa, 
sem bjartan vordag móðu hjúpa. 

ög Gerðar vegleg vangarós 
er .víst eins skær og norðurljós; 
eg^ vanga maa, sem mætti skoða 
á morgni tyeggja sólna roða. 



Sem Nönnu hlýja'í hjartarót, 
pótt hugsi fáir, veit eg snót.- 
|>ú, hvíti Ás, af hýrri Nönnu 
ert hróðri leyfður víst með sönnu. 

Hve feginn biði' eg banastund, 
ef blíð mig gréti silkihrund, 
sem Baldur grét in blíða Nanna T 
og byggði glaður Heljar ranna*. 

En sjóla dóttir sat að vef, 
og song um ungar hetjur stef ; 
í dúka óf hún afrekssögur, 
og unnir blár og löndin fogur. 

í skildi hafði' hún skíra-gull, 
er skein á mjallahvítri ull, 
á lopti 8vifu blóðgir brandar, 
en brynjur voru úr silfri pandar. 

En ásýnd hver, sem myndar mær r 
svo mikla Friðpjófs líking fær, 
að öldu-sólar rósin ríka 
má roðna við, þótt brosi líka. 

En hvar sem Friðþjóf björk að W, 
á börkinn I og F hann skar; 



6 



pær rúnir eins við yndi og gaman 
sem ungu hjörttm tengdust saman. 

fá drottinn foldar, dagurinn hár, 
af djúpi reis með gullnar brár, 
og gumar lífsins glaumi undu, 
pau gleyma hvorugt öðru mundu. 

J>á hirtist móðir Miðgarðs há, 
in milda nótt með dökkva brá, 
og hljótt var allt um himingeima, 
pau hvort um annað mundi dreyma: 

€pú fold, er sérhvert frævist ár 
og fogrum lauki skreytir hár, 
ó, lof mér blóm þín fríðust flétta 
og Friðpjófi pann blómsveig rétta*. 

«J>ú Ránar ver í svölum sal, 
er sváslegt pekur perluval, 
ó, gef mér perluband pitt bezta 
um brúðar minnar háls að festa*. 

«|>ú knappur efst á óðins stól, 
pú auga heimsins, gullna sól, 
ef ætti' eg pig, eg óðar vildi 
minn ástvin sæma fögrum skildi>. 



«J>ú herjans salar blysið bjart, 
inn bleiki máni, njólu skart, 
6 gæti eg pig gefið henni 
í gullmen um sitt bjarta enni!» 

En Hildingur við hetju kvað: 
«|>ú hyggja' ei skalt á ráðið pað, 
pví ójafnt falla auðnu-gnóttir, 
hún Ingibjörg er konungsdóttir. 

Og upp til Hárs í herjasal 
er hennar rakið ættartal, 
en pú ert borinn bónda einum, 
og bezt er hóf í öllum greinumt. 

En kappinn hló: «Úr Heljar sal 
pá heimti eg mitt ættartal, 
pví bersa-kóng eg bana seldi, 
og ber hans tign í loðnum feldi>. 

«Ei maður frjáls má hopa' á hæl, 
en heiminn má hann kalla præl; 
sér nornir snúa kunna kaldar, 
og konungsdjásni vonin faldar». 

«Oss krapt sinn veitti |>rumu-pór 
og pví er hreystin ættarstór, 



8 

hann kýs ei ætt, hann vegur verðið, 
og vænstan biðil tel eg sverðið*. 

cTJm brúði pá eg berjast skal, 
pótt banni f>ór með reiddan fal. 
pví lif pú heil, mín hvíta lilja, 
og heiptir peim, sem vill oss skilja!» 



H. 
Beli og þorsteinn Víkingsson. 

Á sverð sitt hallast Beli í háum sal, 
við hlið hans porsteinn Víkingssonur, bóndaval, 
inn gamli hilmis vinur, nær hundrað ára, 
með hjörvaspor á enni og fannir háxa. 

£eir stóðu par, sem hörgar á hárri fold, 
er hrynja fyr en varir að lágri mold, 
en merktareru' á hvelfingar ragna rúnir, 
og ritaðar með fornsögum veggjabrúnir. 

tNú dimmir ótt að'kveldb, kvað dögling ör, 
«nú deyfist Bela mjöður, en pyngist hjör, 
og líta tek eg glapsýnn á lífshag fleygan, 
en ljóma slær af Valhöll; eg get mig feigan. 

pá sonu mína' og pinn son eg sækja bið; 
peir sveiúar skyldu fylgjast, sem jafnan við; 
og hol^ráð vil eg gefa peim örnum ungu 
fyr orðin eru stirðnuð með dáins tungu>. 



10 

í höllu koma sveinarnir horsku pá, 
og Helgi peirra fremstur með dökkva brá, 
með seiðmönnum við blótstalla bezt hann undi, 
með blóði stokkna hönd kom úr fórnarlundi. 

Að baki hans stóð Hálfdan, einn haukfránn sveinn, 
og harla fríður sýnum, en proskaseinn, 
og gamanleika sýndist hann gyrtur hjðrvi, 
sem gullhærð var hann snót búin hermanns gjorvi. 

Friðpjófur gekk síðast í feldi blá, 
en fullu höfði bræðrunum meiri' að sjá; 
hann stóð á milli beggja sem deili dagur 
að dimma nótt og morgun, svo proskafagur. 

cpið bræður*, mælti hilmir, cnú sezt mín sól; 
með samlyndinu festið vorn konungsstól, 
pví samlyndið er hjaltið, sem haldið gefur 
í lyörvi peim, sem garpurinn mundu vefur. 

L verði standi styrkur við storðar dyr, 
en staðfastur sé friður að innan kyr, 
pví sverðið heitir verja í varnarstöðu, 
og valinn lás er skjöldurinn bóndans hlöðu. 

Að kúga sjálfs sín hauður er heimska smáð, 
í hendi sér ber alpýðan kóngsins ráð, 



11 



sjá, bjarkarkrónan visnar, ef vantar merginn, 
og viðarstofhinn pornar við kalin bergin. 

Á fjórum stólpum hvílir oll himins voð, é 

en hásætið á einum, á laga stoð; 

of rofin eru griðin, er refsing nærri, 

pví réttvísin er pjóðheill og kóngstign hærri. 



1 hofum búa goð, mun pað, Helgi, vaJ, 
en hvergi pó sem snígill í luktri skel; 
svo vítt sem ljómar röðull og raddir fljúga 
og reikað fær vor hugur, peir Æsir búa. 

Opt bregðást mönnum vilspár að valaseið, 
og véla kunna rúnir á fornum meið, 
en hjarta, son minn, gott, pó að hafni galdri, 
or Háva rúnum stafað, er bregðast aldri. 

|>ú, Helgi, ver ei stirður, en statt pó fast; 
í styr er sverðið pýðasta hárbeittast, 
og mildi pfcýðir skjöldung, sem skildi lilja; 
er skin og dögg ei frjórri en vetrarkylja? 

Inn vinarlausi halur, pótt hraustur sé, 
hann hlýtur skjótt að visná, sem barrlaust tré, 
on vinsæll maður blómgast, sem björk í lundi, 
er brosir móti sólu hjá ránarsundi. 



12 



Stær pig ei af ættum né hreyk pér hátt, 
ei hæfir pér sá bogi, sem valda' ei mátt, 
og leita pér ei frægðar í fornum gröfum, 
en farveg ryð pér sjálfur, sem röst í höfum. 

e 

Glaðlynt skap opt, Hálfdan, hjá horskum finnst, 
en hvergi sæmir léttúð, og kóngi minnst; 
inn sætasta mjöð skal með humli herða, 
og haf pú rögg til leika, en stál til sverða. 

Um of finnst enginn hygginn, pótt horskur sé, 

en heimskan fellir margan á bæði kné, 

að ðsnotrum er hlegið, en halur vitur 

fær hljóð og áheyrn dómenda, hvar sem situr. 

Til vinar liggur, Hálfdan, æ brautin bein, 

pótt búi hann í fjarska, og leiðin hrein, 

en löng er leið til Qandmanns, pó beint hann búi, 

við brautu; manni heiptugum enginn trúi. 

Æ valinn mann að trúnaði tak pú pér; 
ið tóma hús er opið, en fullt læst er; 
kjós einn vin, um marga pú ei skalt strita, 
pví alpjóð veit, Hálfdan, ef prír menn vita». 

J>á kom upp hann f>orsteinn, og pannig kvað: 
cÓ pengill, ríð ei einn heim í Sigtýs stað; 



13 



svo bróðurlega skiptum við skapakjörum, 
að skyldast er við saman af heimi förum. 

En heyr, minn son, hvað aldurinn innrætti mér 
af arðheillunum fornu, pau gef eg pér. 
Á ættarkumblum una sér óðins hrafnar, 
en orðspekin á gamalli tungu dafnar. 

Virð fremst í heimi regin, né gjör peim gegn, 
allt gott og illt er frá peim, sem ljós og regn, 
J>au sjá í gegn um huldasta hyggjuskotið, 
opt heil ár eru gjöld fyrir stundarbrotið. 

Fylg konungi, sem land hans er langt og breitt; 

mörg lýsa augu nóttu, en degi eitt; 

sér uni vel inn hái, pó einn sé hæstur; 

auk eggjar parf sér fetils hver brandur glæstur. 

Að fræknleikur sé góður, pú fullvel minnst, 
en fánýtur er styrkur, ef vit ei finnst; 
fyrir einum fellur björninn inn afarsterki, 
og ofríki og svik fyTÍr laga merki. 

Inn drembna margur hatar, en hræðist fár, 
og hrösun nærri metnaði jafnan stár; 
sá hreykinn fyrri drambaði, húsgang treður, 
því hlýtl ár ræður gróðri, en auðnu veður. 



14 



Leyf pú dag að kveldi, pá sól er sezt, 
sopið öl, og ráð pegar gagn pess sézt; 
svo mörgu treysta hálfproska höldasynir; 
í hjaldri reynast sverð, en í prautum vinir. 

Næturís og vorsnjó pú varast átt, 
við vondan orm og knésetta snót eig fátt, 
pví sköpuð voru sprundum á hveli hjörtu, 
og hverflynd eru brjóst sum in fagurbjörtu. 

Deyr fé, deyja frændur, og pú sem peir, 
en pó er eitt, ó son minn, sem aldrei deyr, 
dómurinn um hvern dauðan, og pví tem petta: 
pað, sem gott er, stunda og gjör ið rétta!» 

Svo réðu aldnir holl ráð í hilmis sal; 

í Hávamálum finnst enn pað sagna val, 

og enn pá lifa orð inna ítru ljóða, 

og óma pungt frá fornkumblum norðurpjóða. 

|>á hjöluðu peir lengi mðrg hjartnæm orð 
um hvor annars trúleik um sæ og storð, 
hve bróðurlega ávalt við böl og gaman 
peir bundu saman hendur og fylgdust saman. 

«Við baki hlifðnm baki, og hvar sem köld 
oss hitta vildi nornin, hún kom í skjöld; 



15 



en vænst er oss nú öldnum í Valhöll snúa, 
en víst skal andi feðra hjá niðjum búa». 

Og margt talaði fylkir um Friðpjófs móð, 
um frægð og prek, sem meir er en kóngablóð; 
og margt talaði porsteinn um próttinn forna 
og pjóðkonunga norræna, goðum borna. 

«pér fylgjast skuluð trúlega allir æ, 

pá yfirmann ei finnið um land né sæ; 

sé konungstign af trúlyndum krapti bundin, 

má kalla par sé stálrond um gullskjöld undin». 

«ó heilsið Ingibjörgu með hæversk hót, 
í hlé vex blómi kvenna, pað sæmir snót; 
ó vemdið hana', og látið ei storminn stríða 
á 8tyrjarhjálm sinn festa pá lilju blíða>, 

«Á pér, ó Helgi, hvílir vor hyggjan mðrg, 
vit, héðan af pín dóttir er Ingibjðrg. 
En mundu vel, að harðúð inn horska grætir, 
en hógværð jafnan, sonur, inn góða bætir». 

«Og verpið okkur, synir, tvo hauga há 

sinn hvorumegin Qarðar við unni blá, 

pví skemmtun mun pað framgengnum okkar ðndum, 

er erfiljóð hún flytur að báðum strðndum>. 



16 

cj>á máninn silfrar fjöllin og sævarhlein, 
og sumardðggin fellur á bautastein, 
pað hlægja skal oss, forsteinn, frá haugi háum 
að hjala' um fornar stundir of mari bláuni». 

«Nú heilir, synir allir, og héðan brött! 
Til herjafðður skunda er okkur gott, 
sem preyttri á að enda við ægis-flóðin. 
En ykkur fylgi Njörður og J>ór og óðinn*. 



17 



m. 
Friðpjófur erfir fóður sinn. 



Heygður svo hildingur var, en hinsvegar íjarðarins Jor- 

steinn; 
lýðfrægir lofðungar svo í lífinu mælt höfðu fyrir; 
keggja Þ»r bunguðust kumbl, sem brjóst tvð, sem aðskil- 

ur dauðinn. 
Helgi og Hálfdan að erfð nú hlutu með atkvæði lýðsins 
fjárhlut og forræði lands, en Friðpjófur einn saman hirti 
föður síns friðsælan arf, á Framnesi tðk hann við búi; 
mörg par með hlunnindi hlaut, og heimaland prjár milur 

fallar. 
prem megin hálsar og holt, en h&fið á fjórðu hlið girti; 
efst uppi hóll hver og hæð var hulið af laufsælum björk- 

um, 
sáðlönd par milli sem mar í mannháum gullöldum flutu; 
háfell par yfir með hlið í heiðbjðrtum spegluðust vötnum 
innan um skrúðvaxinn skóg, par skálmuðu stórhymdir elgir, 
drambandi dimmviðum 1 og drekkandi blátærar lindir; 
sumstaðar sefengi græn í sundum og dölum með hjarðir 
bjúghyrndra kúa oeit með búsælleg, stálmafull júfur. 



19. 

En líkt og vorpoka pýð sér pyrlar, af andvara borih 
hér og hvar himins um hvolf með hvítleitum rákum og 

dílum, 
kvísluðu' um hæðir og hól sér hópar af mjallhvítum sauð- 

um. 
Herfákar tveim sinnum tólf að tðlu, sem fjötraðir vindar, 
stóðu við troðfullan stall, og stríðelfdir gneggjuðu' af fjöri; 
gljáði' á in glóðrauðu fox, en gall við í járnvörðum hóí- 

um. 
Skálinn var einhýsi eitt, og allur af kjarnfuru gjörður; 
fleiri en fimm hundruð stór með Friðpjófi drengir par 

gátu 
drukkið í senn inn munntama mjöð með mæring að jól- 

um. 
Inn gekk um endlangan sal eitt eikarborð mikið og fag- 

urt; 
innst við pað ondvegið stóð, en Æsir tveir súlurnar voru. 
ógnprunginn Óðinn par stóð, en ársæll með röðul á hjálmi 
hinsvegar horfði við Freyr; par hafði ei alls fyrir longu 
bragningur bjarnhéðni á — en biksvört var húðin með 

skoltum 
grimmum og gínðndum mjög, en glitrandi klærnar úr 

silfri — 
sem gestrisnin gleðinni hjá með góðvinum porsteinn átt 

sæti, 
Margsinnis mæringur par á meðan að tungl óð í skýjum 
skemmta nam sitjandi sjöt með sögum og kynlegum dæm- 



19 

Bjarmalandsferð sinni frá og Balagarðssíðu og Gandvík. 
Hljóð sat pá hlýðandi drótt, og hlustir við ræður hans 

lagði, 
býfluga líkt sem við hlóm, en Braga par hugði hver 

garpur 
sitja með silfurhvítt skegg og sagnfáðar rúnir á tungu 
Mímis frá lífsælli lind, en lifandi speki' er hann sjálfur. 
Eldur á arninum brann par ávalt á hálmstráðu gólfi; 
rúmgóðu salsrjáfri á um reykháfa niður í skálann 
blíðvinir blásölum frá, brosfogru stjörnurnar, horfðu. 
Hjálmar og brynjur um höll par héngu í röð eptir veggj- 

um, 
styrjar-skrúð stálneglt og fáð, en stundum bar leiptur af 

sverði, 
hrapanda hauststjðrnu líkt, en hjálmum og gunnlogum 

betur 
skinu pó skildir í sal, eins skærir sem sól eða máni; 
svo pegar mey skenkti mjöð og mæringum dýrshornin 

rétti, 
roðnaði ristill, en skjótt pá roðnaði einnig í skildi 
hinsvegar -mynd snótar hýr. |>að höfðu sér menn opt að 

gamni. 
Skorti par fðng ei né fé, pví fullar af gnægtum og auði 
kornhlöður, kjallarar, búr með kistum og byrðum par 

voru. 
Gripir og gersemafjðld úr gulli og smíðuðu silfri 
var og par vandlega geymt, í víking með herskildi fengið. 
£ó voru kjðrgripir prír, er póttu par gersema beztir. 



Fremstur var heinpynntur hjör, er höfðu peir langfeðgar 

borið, 
ógnprungið eldprumujóð, sem Angurvaðill var nefndur, 
austur í Ásheimi gjör (svo ætluðu flestir) af dvergum. 
Björn átti blátönn hann fyrst, en Björn missti lífið og 

skjóma 
suður við Græningjasund, er sótti hann Vífill inn sterki. 
Vífils son Víkingur hét, inn vaskasti pegar í æsku. 
öðlingur afgamall bjó á TJUarakri pær mundir, 
dáfríða dóttur hann gat, er dögglingur hugástum unni. 
Hilmi pann heimsóttan lét einn hamramur, kafloðinn jöt- 

unn, 
máttkarr og tröllslegrT en menn, úr myrkviðri stökk hann 

til byggða, 
skoraði hilding á hólm, eða heimti sér land hans og 

dóttur. 
par var og enginn af pjóð, er pyrði að berjast við 

tröllið — 
járn beit ei jötuninn á, og Járnhaus hann fyrir pví 

nefndist. 
Víkingur varð til pess einn, er vetur hann taldi sér 

fimmtán, 
elfdur á áræði og prek, og Angurvaðli hann treysti. 
Járnhaus í herðar hann klauf í höggi, og leysti svo 

meyna. 
par -eptir £orsteinn fékk hjör, en porstein nú Friðpjóftur 

erfði. 
Logaði eldur úr egg, er ógnpunnum brugðið var hjorvi; 



21 



hjðltra með gullspðngum greypt, en gjörninga-rúnir á 

brandi, 
kynlegar enginn pær kenndi, kenndar pó voru við sðlar- 
gættir, par áanna ætt með Ásum í fyrndinni bjuggu. 
Fölvir á friðsælli tíð peir feiknstafir leyndu sér jafhan, 
en pegar hvattur var her í hildarleik, jafhan peir brunnu 
dreyrgir, sem hnarreistur haus á hana, sem att er og 

fallinn 
lá hver, sem helrúnir pær um hjörprumu-nótt kom á auga. 
Frægur pví fjörsvafnir var, og fremstur um Norðurlönd 

talinn. 
Armhringur ágætur var par annar af kjörgripum beztur, 
Völundur smíða sem vann — pann Vúlkanue Suðurlönd 

kaUa — 
prjár merkur vegnar sá vóg af vandlega hreinsuðu gulli. 
Sigtíva salirnir tólf par sáust á hringi peim greyptir, 
pað eru mánaðarmðrk, í mannheimum sólarhús kölluð; 
Álfheimar fjrrst, par sem Preyr á fagran sér bústað, og 

sólin 
hefur upp blikandi braut, er byrjar að hækka við jólin. 
Sðkkvabekk sáu menn pá, með Sðgu hvar Alfaðir drekkur 
gljáanda gullhorni af — pað gullhorn er sólroðinn ægir, 
vonhýrum vormorgni á, en vorið er blómfðgur saga, 
rituð í rímanna stað með rósum á daggfrjóu engi. 
Baldur sat öndvegi í, sem eygló um hásumardaga, 
gjðful á gullfagran auð og gæzkunnar lifandi ímynd, 
pví hún er lifandi ljðs, en lygin og illskan er myrkur. 
Lýist á loptferli sðl, og líka fær stundum ið góða 



svima á hrynjanda hæð, og hnígur pá hvortveggja dapurt 
niður til bölheims; á bál er Baldur inn góði pá lagður. 
Glitni, inn sátthelga sal, menn sáu, með vogir í hendi 
fríður par Forseti býr, og friðsæll á haustpingum dæmir. 
Mörg var par enn fogur mynd, er málaði baráttu og 

prautir 
ljóssins á loptvegabraut, og ljóssins í mannanna hjörtum, 
allt gjört af meistara mund, en miðjan sem kóróna skreytti 
baughringinn blóðrauður steinn, sem blíðröðull lopthring- 

inn krýnir. 
Arfgengan átt höfðu hring peir áttungar, langafar Frið- 

pjófs 
í móðurætt, vegleg pvi var frá Völundi pjóðhaga komin. 
Hringurinn hvarf pó um sinn, er hafði par víkingur 

komið, 
sóknrammur Sóti, sem hét, og síðan ei alllengi fannst 

hann. 
Loks kemur saga með sjöt, að Sóti á Bretlandi vestur 
hafi sig kvikan í haug með herfang og langskipi grafið, 
dvelji pó dauður ei kyr, og draugur sé rammur og illur. 
Býr sig pá J>orsteinn á braut með Bela á drekanum góða; 
greiðist peim fullvel sú ferð um fossandi mjallhvítar unnir, 
finna loks háreistan haug, sem höll eða musteri gjörvan 
úr grjóti og torfi, og glöggt um gluggsmugu litla peir sáu 
víkingaskipið hvar var, sem vandlegast búið að reiða; 
líta svo lyptingu í, hvar ljósgráum eldstakki búinn 
draugurinn dólgslegur sat, og dreyrstokkinn gunnpvara 

fáði, 



23 

sem pó ei hreinsaðist hót, og hér og par ránsfé í dyngjum 
glóði með gersemafjöld, en gullhringinn bar hann á hendi. 
«Bezt mun>, kvað Beli pá hljótt, «að báðir við gongum í 

hauginn, 
og eigum við eldvofu leik», en óðara svaraði Jorsteinn: 
«Einn í mót einum er lðg, og einn skal eg ráðast mót 

• fjanda*. 

Deildu peir drjúgum um hríð, hver dólginn á fyr skyldi 

ráða; 
loksins tók hilmir upp hjálm, og hlutum í varpaði 

tveimur; 
hlutur kom porsteins upp pá, og pekktist á stjarnhjartri 

nóttu. 
Hratt hann með spjóti upp hurð á haugnum, og réð síð- 

an niður. 
Préttu menn síðan hvað hann í helmyrkum bar fyrir 

ranni, 
folur við feiknstafi pá ei framar neinn dirfðist að spyija. 
Fyrst heyra ræsir vann raul, sem rymdi við forneskjupula, 
pá heyrðist glymjandi gnýr, sem gyllu við stálhertir 

brandar, 
pá fylgdi ódæma-org, og eptir pað steinshljóð, og |»or- 

steinn 
bleikur og trylltur út brauzt, pví barizt hann hafiSi við 

dauðann. 
Hringinn á hendi bar pó. «Sá hringur er dýrkeytur 

orðinn, 
pví aldrigi fyrri á fold eg fölnaði' af 6tta», hánn mælti. 



24 



Draupnir var dýrgripaval, og dýrstur um Norðurlðnd tal- 

inn. 
Drekinn var Elliði enn, er áttan peir langfeðgar höfðu. 
Seginn pað atburður er, að eitt sinn er Víkingur sigldi 
heimleiðis hernaði úr, nær hauðri pvi sjálfur hann stýrði, 
sá hann hvar fleki einn flaut um fjörðinn, og menn par 

á standa. 
Garplegur gumi sá var, og glaðlega breytinn á svipinn, 
líðandi lagar um svið, sem leiki sér alda við sólskin; 
Bláleita skikkju hann har, og belti með sæliljum gullnum, 
bringu hans breiddist um skegg, sem brimsjór, en hárið 

var sægrænt. 
Víkingur bregður við brátt, og bjargar peim nauðstadda 

manni, 
leiðir úr hafsvolki heim, og hjúkrar og vermir og mettar; 
gistingu gesti loks bauð, en glottandi svarar hann bónda: 
cHeim vil eg héðan í kvöld, pðtt hundrað sé vegurinn 

rastir: 
vist er pitt vinsamlegt boð, og vel fer pér; gjarnan eg 

skyldi 
gefa cil menja pér gjöf, en góss mitt er fólgið í sænum; 
má vera, á morgun við strond pú menjagrip sjáir pó lít- 

inn>. 
Að morgni stóð höldur við hlé, og halda sá inn eptir firði 
dreka með gapanda gin, sem gamm meður stormpanda 

vængi; 
enginn sást maður par á, og enginn við stjórn sat á fleyi, 
liðugt smó leiðina samt um launsker og grynnínga-voða, 



25 

andar sem á væru gnoð, en óðara en bar pað að landi 
sjálfkrafa lægðu sig segl, og sökktu sér akker til grunna. 
Forviða Víkingur varð, en vogurinn gall við og mælti: 
cÆgir, sem bjargir pú bauðst, að bjarglaunum sendir pér 

drekann». 
Forkunnar-fogur var gjðf, ei féld voru saman að vanda 
eiMborð undin á gnoð, pví öll voru samskeyti gróin; 
leit út sem dreki á lög, og langt upp úr framstafhi 

teygðist 
höfáð með grimmúðugt gin, og gullbúinn allur var svírinn; 
borð voru blásteind á skeið; úr bakstafni hringlaginn 

sporður 
silfurhreistraður sást of svalkaldar unnir sér lypta; 
blökk voru seglin og brydd með blóðrauðu; panda með 

vængi 
flugdrekinn flaug á við storm, en fálkinn varð drjúgum á 

eptir. 
par sem lá ferðbúið fley, og fullskipað vigsnörum drengj- 

um, 
var eins og víggirt höll eða víkingaborg flyti' á sjónum. 
Drekinn var dýrgripaval, og dýrstur um Norðurlönd tal- 

inn. 
Gripina Friðpjófur fékk í föðurarf ; ðdæma-mikil 
auk pess hann auðæfi hlaut, svo auðsælli maður fannst 

hvergi, 
borinn ef buðlung ei var, pví bðndi við -gram má ei 

jafnast. 
Eonungs son kappinn ei var, en konungur var hann að skapi, 



26 

vitur og vinsæll og ör, svo víða hans ágæti spurðist. 
Fylgdu' honum ftdlhugar tólf, er fylgt höfðu porsteini 

lengi, 
gráir með eggbitin ör, í orrustum reyndir að hreysti. 
Tztur á öndvegisbekk með öldruðum gráserkjum byggði 
fríður og fráneygur sveinn, sem fífill hjá skrælnuðu laufi; 
fullhuginn frækni hét Björn, og Friðpjófi jafh var að 

aldri, 
rjóður sem barn, en í raun roskinn, og gamall að forsjá; 
upp hann með Friðpjófi ólst, í æsku peir vöktu sér dreyra, 
festandi fóstbræðralag, sem frægur er Norðmanna siður; 
hver peirra hefna' annars hét, og hver annan verja til 

dauðans. 
Búið var erfi með ðld, og alskipuð gestum var hollin; 
á miðjum bekk Friðpjóður frækn síns föður með tárugu 

auga 
minntist að mæringasið, og málsnjallra hlustaði' á greppa 
drynjandi dróttkveðin stef, er drápu peir fluttu' eptir por- 

stein; 
síðan í foður síns sess hann settist að lögum í milli 
Óðins og ársældar-goðs, par Ása-f>ór situr í Valhöll, 



27 



IV. 

Friðjyófor biður Ingibjargar. 



Uú glymur bragur í bjartri höll 
og bragninginn lofa skáldin snjöll, 
^n frækinn gleðnr 
6i Friðþjóf drápan, er skáldið kveðux. 

Og vorið kemur og grænkar grund; 
nú geysa drekar um fjörð g SU nd; 
-en mæring ungur 
um markir reikar svo hyggjupungur. 

£ví skammt var liðið frá ljúfri stund, 
or lofðungur Hálfdan hans sótti fund, 
og Helgi byrstur; 
peir höfðu með sér dáfdða systur. 

Við hlið hans sat aðra hýrleit snót, 
og hendur pau tengdu með ástarhót; 
ék svanna skærar 
hann sjónir starði, svo munarkærar. 



28 



Af hljóði pau minntust á horfna stund, 
er hló peim bernskunnar vorsæla grund, 
og marga mundu 
pau munarrós, frá pví saman undu. 

Hún bar honum kveðju frá bjarkasal 
og barnanna tré, sem nafhið fal, 
og bautasteinum, 
par björkin vex yfir mærings beinum. 

cVið hirðina búa eg bót ei finn, 

sem barn er hann Hálfdan, en grimmur hinn; 

peir öðlingssynir 

eru elskir að lofgjörð og bænavinir. 

Yið hirð pá er enginn, sem harm segi' eg minn 

(hún hljóðlega mælti', en roðnaði kinn); 

í konungasölum 

er kaldara miklu, enn Hildings dölum. 

Og dúfamar, áður sem undu sér par, 
pær allar á burtu' rak haukurinn snar; 
tvær saman sitja 
í sorgum par enn; og læt aðra pín vitja. 

J>ví dúfan mun fljúga til fdndar við vin t 
og fornvinar sakna, ef eptir er hin; 



uru vængina vefðu, 

og vinkonu málrúnir fáeinar gefðu*. 

Svo ræddu pau dag pann og hjöluðu hljótt 
og hvískruðu drjúgum, unz leið að nótt, 
sem hljóðskraf hjali 
inn hlýi vorblær um laufga dali. 

En horfið er hurtu ið fríða fljóð, 
og Friðpjófur tregar; ið unga blðð 
til vilja segir; 
af von og kvíða hann stynur og pegir. 

Og sorgarrúnir hann sendir snót 

með svásri dúfu 1 , er heið ei hðt, 

en ei til haka 

í annað sinn kom hún frá pýðum maka. 

«Hví er svo hnípinn inn ungi örn?» 
með undran stórri svo mælti Björn, 
«er bringan brotin? 
er beittum fleini vængurinn skotinn? 

Hvað girnist pú? er hér ei gæði stór 
af gómsætu fleski' og styrkum bjðr, 
og skálda-skvaldri, 
er skemmta má oss að gamalsaldri? 



o 

30 



Og reiðskjótann fýsir að fljúga' yfir lá* 
og farið er haukinn að langa' í bráð, 
en Friðpjófur reikar 
um foldu hljóður með kinnar bleikar. 

Og Elliði hefur ei yndi né ró, 

og akkerisstrengjum vill rykkja' úr sjó; 

pú fleyið fríða! 

hann Friðpjófur vill nú ei lengur stríða. 

En áður enn heima eg andast úr sótt, 
sem Óðinn eg geiri mig risti skjtítt, 
og efa eigi, 
að Hildur oss fagni á heljarvegi'. 

Friðpjófur bjóst pá og skundar á skeið, 
og skjótnr siglir hann beina leið 
of görðinn pveran; 
við Belasyni til fundar fer hann. 

Við Belahaug hitti' hann bræður og pjóð> 
með bændum par mæltu peir lðgskil góð; 
en Friðpjófur ræðir, 
svo duna við rðddu hans dalir og hæðir; 

c|>ið konungar! sjáið, eg kominn er hér, 
og kóngsdóttur bið eg til handa mér; 



31 



pví synja ráði 

vart mundi Beli, ef væri' hann á láði. 

Við tvö saman fæddumst upp Hildingi hjá, 
sem hríslur á rót einni vorum við pá, 
en yfir síðan 
toppana Freyja batt tryggðvef blíðan. 

Minn faðir ei jöfiirs né jarls bar nafh, 
en jafnan hann lofa mun kvæðanna safn; 
hans afreksverkin 
vitna nú rúnir og vegsummerkin. 

pótt vinna eg treysti mér veldi' og lðnd, 
eg vera kýs heldur á feðranna strönd, 
og pess vil eg sveqa 
svo konungborinn sem kotung verja. 

Og Beli í hauginum heyra má 
á hvert vort orð; með Friðpjófi sá 
nú bræður biður: 
gætið pér vel pess, er gegnir yður!» 

En Helgi pá svarar og styggur upp stóð: 
«Ei stoðar að mægjast við kotungablóð, 
né bónda slíkum 
eg gef pá, er samir gylfa ríkom. 



|>ú vinna mátt ríki og fjár afla frjáls, 
pú fífla mátt konur og stýfa hvern háls, 
en ofurkappi 
in ásborna verður ei pínu' að happi. 

Til landvarnar ríkinu' ei pörf er á pér; 
eg pað annast sjálfur, en viljir pú mér 
fylgja, pig fel eg 
húskörlum vorum og sess með peim sel eg». 

•|>að seint hygg eg verði*, pá svaraði hinn, 
«pví sjálfræði ann eg, sem faðir minn. 
Að öðling reiðum 
pér, Angurvaðill! nú bregð úr skeiðum». 

{> á geislaði sólin á gullbúinn hjðr, 

svo glóandi blika við rúnir á dör; 

«á Angurvaðli 

má sjá», kvað hetjan, <að hann er af aðli. 

Og væri ei haugurinn helgaður Mð, 
pú hilmir inn svarti! ei fá mundir grið; 
pó skaltu eigi 
í annað sinn brandi peim verða á vegi>. 

Og Helga skjöld gylltan, er hékk á meið, 
í helminga tvo hann með sverðinu sneið; 



33 

sundraðist baugur, 

en buldi við háreistur Belahaugur. 

«Vel tókst pér, hjör minn! til hvíldar pig legg, 
og hylji sig friðböndum rúnir og egg; 
heim skal nú halda 
og drekanum beita' yfir djúpið kaldai. 



34 



V. 

Hringur konungur. 



OgHringur hratt borðum og horskur upp stóð, 

en hirð með skvaldur 

pá reis upp og veitti ræsi hljóð; 

með réttu pjóð 

peim milding líkti við Mími og Baldur. 

Hans ríki var goða líkast lund, 

í ljósum viði, 

pars vopn ei glymja við vigrafund, 

en vorsæl grund 

mót sólu glóir í síblíðum friði. 

Og dómgyðjan ein var með drottni og pjóð 

um dæmistólinn, 

og friðurinn skattaði frjósama slóð; 

sem fræningsglóð 

ljómuðu akrar, er lýsti pá sólin. 

Og hundruðum saman in hlýrroðnu flaust 



35 



með háum faldi 

úr siglingum komu hvert sumar og haust 

of sílanaust 

með auðkeyptu auðlegðarvaldi. 

Og friðurinn dafhaði frelsinu hjá; 

pau fýsti 1 ei skilja; 

og pjóð sína elskaði pengill sá, 

og pingum á 

með einurð hver innti sinn vilja. 

Hafði nú prjátigi vetra við völd 

sá vísi setið, 

svo hrygg af hans fundi gekk aldrigi öld, 

og æ hvert kvöld 

í bænum pess bragnings var getið. 

Og Hringur hratt borðum oghorskur upp stóð, 

en hirð að bragði 

stórvitrum veitti stilli hljóð; 

hann stundi' af móð, 

og málsnjallur mál hóf og sagði: 

«Vor drottning situr í Fólkvang fríð 

við fagurt yndi, 

en hér á hún leiði, pars blómin blíð 

og bládögg pýð 

tindra við ljóstærar lindir. 



36 

Ei veitist oss önnur svo væn og rjóð, 

vors veldis hróður; 

í Valhöll er hún og gjöld fær góð, 

en gjörvöll pjóð 

með börnunum biðja um móður. 

Oss Beli sjóli nam sækja' opt heim 

um sumarstundu, 

og borin er svanni buðlungi peim; 

ei betri 1 um heim 

eg silki- veit svanhvíta -hrundu. 

TJng er sú víst, og yngismær 

kýs ung blóm plokka, 

eg visið er lauf, og vetrarsnær 

sór víða slær 

um lofðungs íolnaða lokka. 

En vilji hún Hringi hýru ljá, 

panns kærur skreyta, 

og vilji in bjarta' um born vor smá 

með blíðu sjá, 

pá mun hástól sinn haust sumri veita. 

Og veljið nú skraut fyrix skjöldungs jóð 

úr skríni eikar, 

og fylgið pér, skáld vor! og flytjið óð, 



37 

pví fogur ljóð 

við bónorð sama og brúðarleika*. 

Og garpar fóru í glæstri pröng 

með gjafir dýrar, 

og skáldanna fylking var furðulöng; 

við fagran sðng 

peir komu í sal, pars sátu hlýrar. 

peir drukku með bræðrum í daga prjá 

við dýrð og teiti, 

og erindum síðan peir sögðu frá, 

og sjóla pá 

peir frétta, hver andsvör ferðbúnum veitL 

Helgi pá blóta vann hauki 1 og mar 

í helgum lundi, 

og blótmenn og volur buðlung snar 

nú bað um svar, 

hve svanfríðu samdi ráð sprundi. 

Og vilin gáfa vikpár ei 

né vðlva heldur, 

og Helgi sendi Hringi nei 

um hýra mey; 

grimm eru rök pau, er goðpjóð veldur. 

En Hálfdan mælti og hló um leið: 



38 

«{>að helzt er staði; 

að gleðinni spilltu goðin reið 

við grimman seið; 

svo styðjum pá Hring karl úr hlaði!» 

Heimleiðis sendimenn hraða ótt 

og hraksvör inna, 

en gamall pengill við gðfga drótt 

pá greinir skjótt: 

«Inn gamli mun hefna harma sinna». 

Og Hringur jöfur á herskjöld sló, 

er hékk á meiði; 

með dreyrug gin pá drjúgum fló 

hver dreki á sjó, 

og hjálmarnir lýstu mót heiði. 

|>á Helga sveitin sogu' pá ber, 

hann svarar byrstur: 

«Oss tjón er búið, pví hraustur her 

með Hringi fer; 

í Baldurshof setjum vér systur». 

Nú situr í hofgriðum silkihlín 

með sorg í lyndi; 

með fínasta gulli hún faldar lín, 

en fegurst skín 

pó harmdögg á augnanna yndi. 



39 



VI. 

Friðþjófar situr að tafli. 



Sat með fræknum fósturbróður 
Friðpjófar að tafli hljóður; 
rendir silfri og rauðagulli 
reitir skiptust borði á. 

Hilding pá í höllu gengur, 
honum fagnar prúður drengur. 
«Sit og tak við fogru fulli, 
fóstri kær, og tafl vort sjá». 

«Kveðju ber eg Bela niðja, 
báðir Friðpjóf hjálpar biðja, 
nauðsyn knýr pá liðs að leita, 
landið gjörvalt treystir pér». 

Bragning mælti: «Björn, pín gættu, 
buðlung er í stórri hættu, 
bóndinn honum bjorg má veita, 
bóndinn jafnan skotspónn er>. 



40 

«Egn ei, fóstri, unga hara, 
óðum proskast jóðin ara, 
pótt peir Hringi miður megi, 
meiri bræður eru pér». 

«Björn, í hættu hrók pú setur, 
hetju valda skal eg betur, 
hans pú framar hefur eigi, 
hrókur inn í skjaldborg fer». 

«Ingibjörg í Baldurshaga 
beiskan grætur alla daga, 
getur pig ei ginnt að morði 
grátin mær með augun blá?» 

«Drottning, Björn, pú bifar eigi, 
brúður pá frá æskudegi 
pekki' eg, hún er bezt á borði, 
bjarga peirri yíst eg má». 

«Skal eg jafhnær frá pér fara, 
Friðpjófur, pú vilt ei svara, 
leikur eins og ekki væri, 
óbænheyrðan lætur mig». 

Kappinn upp pá stóð að stundu, 
styrka Hilding réttir mundu: 



41 

cSvörum, fósturfaðir kæri, 
fullum hef ef sæmdan pig. 

Belasonum svör mín tjáðu, 
saklausan mig gylfar smáðu; 
ég er laus við jöfra báða, 
ég sit aldrei peirra bekk». 

c|>ig skal ekki par um saka, 
pú munt sjálfur ráð pér taka; 
Alfaðir skal öllu ráða», 
aldinn kvað, og brautu gekk. 



42 



VII. 

Unaðarstund Friðþjófs. 



«í>eir bræður sveitir saman draga 
og sveima um' storð að biðja 1 um lið; 
en eg í blíðum Baldurshaga 
mér bústað á og vopnasvið, 
og gleymi sennu sjóla snjallra 
og sorg og gleði' um foldarhring; 
pá drekk eg munað Ása allra 
með Ingibjörgu tvímenning. 

L meðan sólin tvinnar tæra 
sitt tofragull í blómsins skraut, 
og blikar eins og blæjan skæra 
um brúðar minnar yndis-skaut, 
á meðan kyrr eg stend á ströndum, 
og stúrinn bíð með heita prá, 
og meyjarnafn á svölum söndum 
með sverði rita til og frá. 

Hve seinlát er in sæla stundin? 



43 

pú sólargoð! hví dvelur pú, 
sem séð ei hefðir svása lundinn 
og sund og eyjar fyrr en nú? 
Er hvergi mær í Vesturvegi, 
sem væntir bráðlynd eptir pér, 
að blíða ást pér birta megi, 
og brjóst pitt upp við halla sér? 

í Ránar-faðm pú loksins líður, 
og leiptri sveipar himinvæng, 
og festir rósa-blæju blíður 
að bjartra goða værri sæng; 
um ástir kveður aptangjóla, 
um ástir lindin hjala fer, 
og fornlynd goðafóstran, njóla, 
með flogagulli skautar sér. 

Svo hægt fram stjörnur ljósar líða, 
sem læðist sveinn á meyjar fund; 
of voginn skunda fleyið fríða, 
en fylgdu' á eptir græðis sprund! 
í mót oss glóir goðalundur, 
og goðaheill oss hvergi dvín; 
í Balduishofi feginsfundur 
með Freyju sjálfri bíður mín. 

Hve feginn set eg fót á ströndu! 
6 fold! hve ljúft eg kyssti pig 

<4 



44 

og lundinn, sem með rauðri röndu 
úr rósum fléttar hvert mitt stig! 
|> ú máni, sem frá stjörnustraumi 
nú stráir gulli lund og bý, 
pú brosir nú svo blítt í draumi 
sem brúðarhúsi Saga í. 

Hver hefur ljúfri lind, sem talar 
við liljur, kennt minn hjartans óð? 
og yður, Noregs næturgalar! 
mín næmu' og heitu munarljóð? 
Með leiptrum ásýnd Ingibjargar 
oss álfar mála himindúk, 
en dýrri mynd hún Freyja fargar 
og feykir brautu öfundssjúk. 

En lítt eg ímynd svanna sinni; 
hún sjálf er hér, sem vonin fríð, 
og trú, sem barnsins trygga minni, 
hún til mín skundar ástarblíð: 
Kom, bjarta mær! að brjósti mínu, 
mitt blíða yndi' og munarprá! 
í faðm mér halla hðfði pínu, 
með hýru augun, djúp og blá. 

pú sýnist grönn, sem sumar-lilja, 
og svellur pó sem rósin prúð, 
svo ítur-hrein, lík óðins vilja, 



45 

og yndis-vörm sem himinbrúð! 
ó, kyss mig, svo minn Lofnar-logi 
sig læsi eins í gegn um pig; 
mér hverfur jörð og himinbogi, 
pá hjartans-mey! pú kyssir mig. 

Ei hræðast parffcu hættu neina, 
inn hrausti Björn við ströndu er 
með hugarprúða' og horskk sveina, 
sem hræðast myndu' ei ægan her. 
Hve feginn vildi' eg, væna meyja! 
pig verja svo í faðmi mér, 
og, valkylja', ef pú værir, deyja; 
til Valhallar pá fylgdf eg pér. 

Hví hvískrar pú um Baldurs bræði? 
ið blíða mun ei reiðast goð, 
í augsýn hans pótt unnumst bæði, 
pví ást er hans ið milda boð; 
inn bjarti Ás með hyggju hlýrri 
svo heitt sem við og munarblítt 
hann unni Nönnu áður hýrri 
með ástargeðið varmt og pýtt. 

Eg mynd hans sé, til mín hann lítur, 
og milt er yfirlit og blítt; 
að fórn hann mitt nú hjarta hlýtur, 
43vo heitt og traust og ástarpýtt; 



46 

nú lotning goði ljósu veitum, 
ei ljúfara má hann piggja blót, 
peim sömu tryggða svásum heitum, 
er sjálfur forðum vann hann snót. 

J>ú mátt ei ástum mínum hafna. 
úr mannheim eru' ei sprottnar pær; 
úr goðheim kemur gleði sjafna, 
og goðheim práir, ljúfa mær! 
Hve glöðu skyldi' eg geði deyja, 
og goða svífa' í himinlund, 
í faðmi pinum, fríða meyja! 
ef fegins væri komin stund. 

XJm silfurhlið pá herjar bruna 
í hjörvaleik, við síðu pér, 
eg helzt mun kjósa heima una, 
sú himinsæla dýrust er; 
pá goðaveigar, gyðjan pekka 
í gullnum hornum byrlar drótt, 
með einni pér eg ætla' að drekka 
og ástarblíðu hvískra hljótt. 

J>ar vil eg laufsal, brúður! byggja 
á bjartri strond við mararsund; 
með skjóli par oss skulum tryggja 
í skuggasælum goðalund. 
pá blíðheims rððull rís um morgna 



47 

(ei röðli fegra neitt er peim), 
í Valhöll inn við förum forna, 
en fúsari' pó að kveldi heim. 

tír stjörnum skal eg sveig pér, svanni! 

um svása binda lokka-glóð, 

og við pig danza' í Vingólfs-ranni, 

svo verði kinn pín fagurrjóð, 

unz preytt við heim úr glaumi göngum 

í goða heilög skuggatjöld, 

par meður blíðum brúðarsöngum 

oss Bragi skemmtir sérhvert kvöld. 

Hve syngja prestir sætt um lundinn! 

sá söngur kemur Valhöll frá; 

hve fagurt máninn silfrar sundin! — 

af sælli storð er ljómi sá; 

pau ljóðin skær og bjarminn boða 

oss betra lund óg fegra hörg; 

pá grund mér pætti gaman skoða 

á Gimli með pér, Ingibjörg! 

En hættu gráti — heitir straumar 
í hjarta mínu svella enn, 
og æðrazt.ei, pví áatadraumar 
í æðra heim opt flylga menn; 
en óðar faðm pú blíðan breiðir 
og björtum augum sér til mín; 



48 

inn hugum-stolna heim pú leiðir 
úr himinsælu, snót! til pín. 

«Til lævirkjans eg heyri'*. í húmi 
svo hjúfrar dúfan blíð og trú, 
en lævirkinn í lágu rúmi 
með ljúfam maka sefur nú; 
pau sælu hjón ei skilnað skilja. 
en skemmta mega' í næði sér, 
og vera frjáls sem veðrakylja, 
um víðan himin sem pau ber. 

«Sjá, dagur rís». Af fjöllum framan 

pú fagran vita leiptra sér; 

við megum enn pá sitja saman, 

in sæla nótt ei liðin er; 

æ, sofðu dagsins dýra stjaxna! 

og dveldu enn pá langa stund; 

til ragnakvelds pér, Glóey! gjarna 

eg gæfi leyfi' að festa blund. 

En óskir heitar eigi stoða, 
í austri fagur morgunn skín 
með sama himinrósa-roða, 
sem reifar kinn á silkilín, 
og púsund raddir prasta títra 
og pylja morgunljóðin dýr; 



49 

nú lifhar allt og öldur glitra, 
og unnustinn með skuggum flýr. 

Nú rennur sunna rósum skærri; 
ó, reiðst ei minni heimskubæn; 
nú finn eg glöggt, að goð er nærri; 
svo guðum-fríð er sólin væn; 
hve sæll er hann, er svífa fengi 
eins svása æfibraut og hún, 
og Ijós og sigur gegn um gengi 
með gulli skráða frægðar-rún. 

J>itt heilagt auga, sunna! sér nú 
pað svásast er á norðurgrund; 
og meyjar skjól og skjöldur ver pú, 
pví skærust ímynd pín er sprund; 
pinn himinn býr í hennar auga, 
svo hrein er mær sem geisli pinn; 
pín gullhár hennar lokka lauga, 
pitt leiptur skreytir hennar kinn. 

Og far nú vel, mín brúður blíða! 
og bíð mín sælli nætur-stund; 
æ, far nú vel; á vangann fríða 
og varir piggðu kossa, sprund! 
til svefhs nú gakk og síðla vakna 



50 

og sárar vonarstundir tel, 

og mín í vöku' og svefni sakna 

með sömu prá og eg. Far vel!» 



51 



VIII. 

Skilnaður Friðpjófs og Ingibjargar. 



Ingibjörg: 
«J>að daga fer, og Friðpjófur er ei kominn! 
og pó var pjóðarpingið sett í gærdag 
á Belahaugi — vel var valinn staður 
að útkljá par mín örlög, dóttur Bela! — 
Hve heitum bænum hef eg eigi fórnað, 
hve heitum tárum hef eg eigi grátið 
við Freyju hörg, svo heiptarísinn félli 
af Friðpjófs hjarta, og hans ofmetnaður 
pó loksins vildi selja hönd til sátta! 
ó, harði karlmannshugur! sökum pess, 
er sæmd hann kallar (öðru orði, drambs hans) r 
hann telur ei pótt trúfast hjarta springi. 
En konan, sem við mannsins brjóst er bundin, 
hún Kkist mosajurt á harðri hellu, 
með folvum lit, sem fæstir geta séð, 
og sem á bágt við bergið fast að gróa, 
og fær ei næring nema nóttin tárist. 

í gærdag var minn dómsúrskurðar dagur 

4* 



52 



og dagsins auga huldist dimmri nóttu, 

en Friðpjófur var fjærri; stjörnur komu 

og stjörnur hurfu, hver á eptir aðra, 

með hverri peirra hýrar vonarstjörnur 

í pessu brjósti gengu' um leið til grafar. 

Og til hvers er að vona? Goð í Valhöll 

ei vilja sinna mér, sem hefi styggt pau. 

Hinn hvíti Ás, í hofinu' er mín geymir, 

hann hatar mig, ]>ví ástir jarðarbarna 

í augsýn goða eru' ei nógu skírar, 

og jarðnesk gleði' og glys má eigi koma 

í goðahof, par undir hvelfdu rjáfri 

í helgri kyrrð sér himin-búinn unir. 

En samt sem áður sek em eg pó eigi, 

og sakir hvers er Ásinn pá svo reiður, 

af ástum hreinnar meyjar? Eru pær 

ei skírar eins og TJrðarbrunnur, eða 

sem morgundraumar peir, er Gefjun dreymir. 

Og sólin, petta helga himins auga, 

ei fælist heldur elskendur, sem unnast, 

og dagsins ekkja, heiðbjört nóttin, heyrir 

í harmi sínum gjarnan peirra eiða. 

Hve má pað, sem und berum himni' er bjart, 

í Baldurshofi verða ljótt og svart? 

Eg elska Friðpjóf ; æ svo langan tíma 
sem eg get munað, hef eg elskað Friðpjóf ; 
pað ástarpel er jafngamalt og ég er; 



53 



nær pað kom til, eg hvorki man né hitt 
eg hugsað get, að svo hafi' ei verið jafnan. 
Sem aldinvöxtur vex um fagran kjarna 
og verður stór og fagurgullirin hnöttur 
mót heitri sól á hlýjum sumarmorgnl, 
svo hef eg proskast æ um pennan kjarna, 
og er pó eðlisfar mitt að eins skurn hans. 
Ó reiðst ei, Baldur, pví með bljúgu hjarta 
eg kom til pín og kveðja skal pig líka. 
Eg tryggðir mínar bera vil of Bifröst 
svo ást mín verði' í Valhöll Æsum kunn r 
og goðborin með goðum skal hún búa 
og ímynd sína sjá í skyggðum skjöldum, 
á dúfuvæng í gegnum geima fljúga, 
og Gimli byggja, par sem fyr hún bjó 
með Alfoður — hví ýglist Ásinn góði 
og ásýnd hylur fyrir dagsins birtu? — 
í mínum æðum eins og pínum rennur 
pó ásablóð; ó, frændi, seg, hvað viltu? 
pví ástum má eg eigi fórna pér, 
og eigi vil, pær sæma' ei himni pínum, 
og hamingju minni' í heimi má eg fórna, 
og frá mér varpa, líkt og drottning kastar 
burt möttli sínum, og er söm og áður 
og breytist ekki. — Eg vil breyta eins; 
og aldrei skulu goðin par í Valhöll 
sig fyrirverða frænku sinnar vegna; 
og pví sem kemur kvíða skal eg eigi; 



54 



sem kappinn. — parna sé eg Friðpjóf koma! 

Hve æstur, folur! — Er pá öll von úti? 

Eg illar fylgjur sé í ferð með honum. 

Ver hraust, mitt hjarta! — Heill, minn kæri vinur! 

Velkominn, ástvin, kominn seint um síðir! 

Vor skapadómur skín á enni pínu, 

eg sé pað glöggt». — 

Friðþjófur: . 

«En sérðu par ei líka 
með dreyrgum rúnum sektir, heiptir, háðung 
og flótta' og útlegð? — 

Ingibjörg: 

«Friðpjófur! 6, gæt pín, 
og seg, hvað orðið er; eg vænti' ins versta, 
og viðbúin ertíðindin að heyra*. 

Friðþjófur: 
«Eg kom á ping á kumbli frænda pinna; 
í kring um hauginn stóðu Noregs bændur 
með sverð í höndum, skjöldur nam við skjöld 
umhverfis hauginn, hringur yfir hring 
að haugsins kolli, par sem sat á steini 
pinn rammi bróðir, blótmaðurinn Helgi, 
eins sýnum prútinn eins og prumuský; 
við hlið hans Hálfdan lék að léttu sverði, 
fulltíða barn, án hugsunar og hyggju. 
J>á hóf eg mál og mælti: «Styrjöld mikil 
nú æpir heróp hátt á landamærum; 
og ríkið, Helgi, er í háska statt; 



55 



gipt pú mér systur pína; prótt og fullting 

eg legg í mót, og má pér lið að verða, 

og lát svo gamla óvild niður falla; 

eg sættist fús við bróður Ingibjargar; 

ver sanngjarn, Helgi, sjáðu' í einu borgið 

tign ríkis píns og auðnu Ingibjargar, 

eg sel pér hönd og sver við Ása-|>ór, 

að síðsta skipti býð eg pér nú sættir*. 

í>á verður gnýr á pingi, púsund brandar 

á skjöldum glumdu, gleðiópið fólksins 

og vopnabrakið hóf sig hátt til skýja, 

sem himininn gleddist frjálsra manna rómi: 

«Friðpjófi giptist Ingibjörg in fagra, 

sem fríðust lilja er í dölum vorum! 

En hann er landsins bezti verndarbrandur; 

svo fái' hann hennar!» Fóstri okkar aldinn, 

Hildingur, kom með hærur silfurhvítar, 

gekk sjálfur fram og fagurlega mælti 

í kjarnyrðum, sem kveði stæltir hjörvar, 

og pá stóð Hálfdan upp af hástól sínum 

og bað með orðum og með augnaráði, 

en ekkert dugði, pví að bænir allar 

pær hurfu líkt og verkun sólarvarmans, 

er vekja freistar líf úr dauðu grjóti, 

og svipur Helga var sér sjálfum líkur, 

og svellköld neitun gall við heitum bænum: 

«Einn bóndason* — hann sagði meður spotti - 

«eg svara virti', en pessum goðgármanni 



56 



goðborna systur gef eg aldrei, aldrei! 
J>ú, pjófur, hefirð' ei brotið helgi Baldurs 
og brúði séð um nótt í hofi goðsins, 
og lézt ei myrkrið munað ykkarn dylja? 
Já eða nei?» J>á æpti allur lýður: 
«Seg nei, seg nei, vér svari pínu trúum, 
pú sonur J>orsteins, konungs sona jafni! 
Seg nei, vér fylgjum fast með pínu máli, 
og pú skalt eignast Ingibjörgu fogru!» 
«pótt öll mín örlög hvíli á einu orði» — 
pau andsvör gaf eg — - «hræðstu pó ei, Helgi, 
pví hvorki skal eg Ijúga mig til gleði 
á jörð né Valhöll; eg hef séð og hjalað 
við systur pína 1 í helgu rökkri hofsins, 
en helgi Baldurs hef eg aldrei saurgað*. 
Eg fékk ei meira mælt, pví dimmur kurr 
á pingi reis, og peir, sem næst mér stóðu, 
sér pokuðu' undan, sem frá nöðru eitri; 
eg litast um, og sé hvar helbleik hjátrú 
er hlaupin burt með vit og mál og rænu 
frá peim, sem áður glumdu' af glöðum vonum. 
J>á sigrar Helgi; hásum rómi kvað hann 
og hræðilegum eins og forðum pegar 
í Vegtamskviðu valan spáði óðni 
og Æsum heiptarspár, en Helju sigur: 
«Eg gæti dæmt pér dauða eður skóggang 
um pessa sok, að fullum feðra lögum, 
en sakir Baldurs, sem pú hefur svívirt, 



57 



pú skalt fá vægð, en vinna skaltu nokkað: 

í vestur héðan eru miklar eyjar; 

par ræður Angantýr, einn ríkur jarl, 

og meðan faðir vor hér fyrir réði, 

var skattur paðan sendur, slðan enginn. 

pu fara skalt pá ferð, og sækja skattinn 

og færa oss að bótum dirfsku pinnar; 

mælt er, að jarl sá hafi harðar krummur, 

(svo Helgi mælti enn með köldi glotti), 

og liggi' á gulli líkt og forðum Fáfnir, 

en Fáfnisbana' inn unga skal nú reyna. 

Nú mun pað mælt, sú ferð sé meiri fremd 

en fífla konur hér 1 Baldurshaga. 

1 vor sem kemur vænti eg pín aptur 

með virðing heim, en um fram allt með skattinn; 

níðingur hvers manns heita skaltu ella 

(^ hafa griðum fyrirgjört og landsvist!» 

Með pessum orðum pingi kvað hann slitið». 

Ingibj'órg: 
cOg ráð pitt er? — » 

Friöþjöfur: 

«Eg á úr vöndu' að ráða, 
pví virðing mín er veðsett kröfum Helga, 
pær vil eg fylla, pó að Angantýr 
í Elivogum hafi gull sitt grafíð; 
eg læt í haf í dag» — 

Ingibjörg: 

«Og lætur mig 



58 

hér eina?» 

Friðþjófnr: 

«Nei, pú Friðpjófi skalt fylgja* 

Ingibjörg: 
«Eg fylg' pér eigi». 

Friðþjófur: 

«Heyr mig fyr en svarar. 
Mér virðist, sem pinn vitri bróðir hafi 
pví alveg gleymt, að Angantýr var vinur 
eins föður míns og Bela; vel má vera, 
að viljugur hann gegni mínum kröfum; 
að öðrum kosti ber eg traustan talsmann 
og tunguhvassan hér að vinstri síðu. 
Eg sæki gullið, svala hungri Helga, 
og leysi okkur undan blótmanns hnífnum. 
Á Elliða við síðan vindum segl, 
og siglum langt í burt til fjarri heima, 
og vera má oss brosi blómsæl strönd, 
er býður vorum ástum grið og landsvist. 
Hvað hirði eg um land, par huglaus lýður 
af hræðslu titrar fyrir seiðmanns orði, 
og dirfist toga helgidóm míns hjarta 
úr höndum mér og ræna blómstri lífs míns. 
Nei, viti Freyja, pað skal peim ei takast! 
Einn vesæll præll er við pá torfu bundinn, 
sem hann er fæddur á, en eg er frjáls 
og sjálfráði, sem svalur fjallastormur. 
Á dreka mínum moldarrekur tvær 



59 



frá haugi foður míns og haugi Bela 

eg með mér hef, og fer af fósturjörðu 

nú pegar brott; við purfum eigi meira. 

Vit, Ingibjörg, að önnur sól er til 

«n sú, sem blikar hér að baki jökla, 

og til er himinn heiðríkari' en pessi 

með hýrum stjörnum, sem með unaðsljóma 

um varmasælar sumarnætur skína 

og skemmta elskendum í eikilundum. 

J>ví J>orsteinn faðir minn á ferðum sínum 

kom víða við, og sögur margar sagði, 

er sátum vér við langeldinn á kvöldum, 

um Grikklandshaf með ótal eyja grúa, 

sem eins og grænir lundar stíga' úr sænum; 

par bjuggu, kvað hann, forðum frægar pjóðir 

og heilög goð í hofum fagurreistum; 

en nú er allt í auðn og grasið pekur 

par eyðistigu; grannar liljur spretta 

af rúnum peim, sem ræða' um forna speki, 

og grannar súlur gnæfá par á rústum, 

sem vínviðurinn vefur grænu skrauti, 

og ósáð jörð par allan gróða veitir, 

sem æskja má, og gullin aldin hlika 

i viði par, og vínber rauð á greinum, 

sem varir pínar, svella par af proska. 

J>ar, Ingibjörg, par ættum við að una 

um langa æfi', og lítil Norðurlönd, 

en fegri pessum, hitta par í höfum; 



60 



og ástir okkar aptur skulu nema 

in hvelfdu hof, og himintívar gleymdir 

með glöðum skulu gleðjast eins og forðum. 

Og sigli farmenn fagurblíðan byr 

(því stormur prífst ei par) hjá okkar eyju, 

og vaggi sér um sóluroðin kvöld, 

og upp á gullna ströndu glaðir horfí, 

pá hlær við peim í dyrum heilags hofs 

in yngri Freyja (Afrodíta kölluð 

á tungu peirra, trúi' eg), og peir undrast, 

er sjá peir blævind bifa lokkagullið, 

og blíðu augans blárri suðurs himni. 

Og innan skamms mun skari henni fylgja 

af ljósum álfum, lítill goðaheimur 

með rjóða vanga, eins og rósir sínar 

á norska mjöllu suðrið hefði sáldað. 

Hve fagurt, Ingibjörg, hve afar-nærri 

hlær auðnan eigi öndum peim, sem unnast? 

Ef hugurinn hefur por að piggja' og grípa, 

hún fús vill fylgja peim, og byggir Vingólf 

á hjara yztum heims og gefur peim. 

Kom, flýt pér, vit, að hvert pað orð, pú hjalar,. 

af okkur sælu augnabliki rænir. 

Sjá, allt er búið; út með pöndum vængjum 

á augabragði Elliði vill fljúga 

brott héðan beint til hafs með hvössum vindi t 

frá pessum heimsku hleymidóma ströndum. 

Hví hikar pú?> 



61 



Ingibjörg: 
«Eg get ei farið með pér». 

Friðþjófur: 
«pú getur ei?» 

Ingibjörg: 
«pú, Friðpjófur, ert farsæll, 
pú fylgir engum, gengur sjálfur fremstur, 
sem stafn á dreka pínum, en við stýrið 
er vilji pinn pað vald, sem ræður horfi, 
pótt stríðir feykistormar æsi hafið. 
En vit pú, mér er varið öðruvísi, 
á valdi annara mín forlög hvfla, 
sem hirða lítt pótt hjarta mínu blæði. 
Að ofurselja sig og syrgja' og harma 
og sífelt gráta, pað er allt mitt frelsi». 

Friðþjöfur: 
«Nei, pú ert frjáls ef vilt. pinn faðir hvílir 
í haugi sínum*. 

Ingibjörg: 
«Helgi bróðir minn 
er faðir minn, og fylgja ráðum hans 
eg dæmd er til, og dóttir Bela stelur 
ei auðnú sinni, pótt í greipar gangi. 
Hvar stæðum vér, ef slíta vildum bond pau, 
sem Óðinn festi milli veikrar meyjar 
og mannsins sterku yfirráða' og vilja? 
pví konan líkist lilju í grunnum sæ, 
sem bára lyptir, bára dregur niður, 



62 



og sæfarinn, sem siglir yfir hana, 

ei sinnir hót, pótt skerist hún í sundur. 

En pó að forlög hennar falli svo, 

hún folnar ei né týnist meðan rótin 

er fost við botninn; bleikar himinstjörnur 

opt systur sinni, sem er líka stjarna, 

í bláu djúpi birtu sinnar lána; 

en rífi hún sig upp, hún rekst með straumi 

um reginhöf og verður eintómt hismi. 

1 fyrri nótt — sú nótt var full af ógnum — 

eg vænti pín og vakti', en pú komst aldrei, 

og raunamyndir pær, sem rökkrið fæðir, 

svipillar fyrir sjónir mínar liðu; 

og Baldur sjálfur, blóðlaust goðið, horfði 

svo byrstur á mig, svo mér stóð af ótti. 

í fyrri nóttu hugsaði 1 eg um hag minn, 

og festi' í huga mér að hýrast eptir, 

sem hlýðin fórn við blótstall grimmlynds bróður. 

En pó fór vel að pá eg hlýddi eigi 

á sögu pína' um sæumgirtar eyjar, 

par kveldroðinn um blíða blómsturvelli 

með ást og yndi gyllir fold og flæði. 

Eg veit ei hversu veik eg er; og draumar 

frá æsku minni, sem að lengi sváfu, 

pá hrökkva upp og hvísla mér í eyra 

eins hlýleg munarorð, sem systir ræði. 

Eg ansa eigi, nei, eg ansa eigi, 

pér yndislegu, fornu munarraddir, 



63 



pví hverja sælu sækti norræn meyja 

í Suðurheim; mig skortir lit og blóma 

við rósir hans; minn hugur er of kaldur 

í hitaglóð hans; mundi eg ei brenna 

af sólarhita, og hugurinn hvarfla norður 

með stjörnunum, sem standa pöglar yfir 

ættfeðra haugum, fastir friðarverðir? 

í>ú mátt ei flýja, Friðpjófur, pær byggðir, 

sem fæddur ertu til að verja' og styrkja; 

pú mátt ei selja sæmd og allan drengskap 

í sölurnar, pótt ást til konu banni. 

Sú æfibraut, sem blessuð sólin spinnur 

úr jöfnum dögum — fogur æfi og fábreytt — 

sjá, hún er hlutíall kvenna; karla hugur, 

og helzt pinn sjálfs, hann hatar kyrrð og ró; 

við pig á bezt' er sterkir voða-stormar 

í kring um knör pinn prymja' á prúðgu hafi, 

og Mf pitt áttu' að verja' og vinna orðstír 

með víkingum á blóðistokknum piljum. 

Sú munarkyrrð, sem mynda varstu áðan, 

hún mundi jarða hreystiverkin, sem pú 

átt óunnin, og eins og skjöldur pinn, 

pinn frjálsi hugur feyslgast mundi' og ryðga. 

Nei, pað skal eigi, aldrei skal eg stela 

úr ljóðum höfuðskálda lofstír Friðpjófs, 

og aldrei skal eg slökkva frægðar-framann, 

pann morgunroða', er krýnir ungan kappa. 

Ver forsjáll, vinur, forðumst illar nornir, 



64 



og björgum okkar sæmd úr sjávarháska 
vors auðnuláns — þótt auðnan sjálf sé týnd. 
Við hljótum skilja>. 

Friöþjöfur: 

«Hljótum? — Sakir hvers? — 
Af pví að pú varðst andvaka og óglöð?» 

Ingibjörg: 
«Nei, af pví okkar virðing er í veði». 

Friöþjöfur: 
«Á mannsins ástum meyjar virðing hvílir». 

Ingibjörg: 
«Sá ann ei mey, sem eigi virðir hana». 

Friöþjöfur: 
«Hans virðing má ei vinna tómum brekum>. 

Ingibj'órg: 
«Að virða' ið rétta, eru engin brek». 

f Friðþjófur: 

«En ást vor var pví eigi mót í gærdag». 

Ingibjórg: 
«Og eigi' í dag, en flóttinn rekur eptir>. 

Friðþjófur: 
«En nauðsyn okkar hrðpar: komið, komið!> 

Ingibjörg: 
«Allt, sem er rétt og ágætt, pað er nauðsyn>, 

Friðþjófur: 
«Ó, sól er hátt á lopti, tíminn líður>. 

Ingibjorg: 
«Hann liðinn er að fullu og öllu mér>. 



65 



Friðþjófur: 
«Svo gæt pín pá. Er petta hinnsta orð pitt?» 

Ingibjórg: 
«Eg parf pess eigi; petta' erhinnsta orð mitt». 

Friðþjófur: 
«Svo far pá vel, in fagra konungs systir!* 

Ingibjörg: 
«0, ástvin, ástvin, á pá svo að skilja? 
ó, hefarðu' engin ástarhót að bjóða 
mér fóstursystur pinni? Áttu enga 
hönd til að rétta unnustunni aumu? 
Hvort hyggur pú, eg hvílist hér á rósum 
og hlæjandi eg neiti minni gæfu 
og slíti harmalaust úr hjarta mínu 
pær vonir, sem með veru minni fæddust? 
Varet pú ei æ minn ástar-morgundraumur? 
pú Friðpjófar hét allt, sem gaf mér fognuð 
og allt, sem til er ágætt, stórt og veglegt 
í augum mínum, var pér eitthvað svipað. 
Ó, pessa mynd pú mátt nú eigi deyfa, 
né móti hinni veiku reynast harður, 
mót henni, sem nú hlýtur nauðug fórna 
pví hlutskipti, sem dýrast er á jorðu 
og dýrast mundi 1 í Valhöll. fessi fórn 
er fullpung samt. Ó, Friðpjófar, eg ætti 
ef til vill heldur huggun nokkra skilið. 
Að annstu mér, eg veit og lengi vissi, 



66 



og minning Ingibjargar mun pér lengi 

á ferðum pínum fylgja ár frá ári; 

en sorgin dofhar pó við sverðahviður 

og svífur til og frá með hafsins öldum, 

en dirfist ei að setja sig að sumbli, 

er sigurminni ungir garpar drekka. 

En við og við hún vitjar pín pó kannske, 

er næturkyrrðin kallar löngu liðna 

lífstund í hug pér, pá mun hljóð og hörmug 

pér máske birtast mynd, er vel pú kennir 

og kveðju ber frá kærum æskustöðvum. 

Sú mynd er brúður pín frá Baldurshaga, 

og hennar mynd pú hrekja mátt ei frá pér, 

pótt harmi sollin sýnist; mundu heldur 

að hvísla ástarorð í eyra henni, 

sem næturblærinn fljótt mun aptur flytja; 

pá eina veit eg huggun, enga aðra. — 

Hjá mér er ekkert, sem minn söknuð skilur, 

pótt sorgarmáli tali allt um kring mig: 

ið háa rjáfur hofsins talar sífellt 

um pig, og goðið sjálft, pótt sýnist ógna, 

fær svip pinn einnig, pegar máninn lýsir. 

Eg lít til hafsins, par sem þú réðst forðum 

til peirrar, sem pér unni, stýra knerri; 

eg geng mig út 1 lund, par lau^gar bjarkir 

pær rúnir sýna, sem pú ristir forðum 

mitt nafn á; pað mun gróa burt og gleymast, 

og pá er maður feigur, segir sagan. 



67 



Eg að spyr daginn, hvar þig síðast sæi' hann, 
og svarta nóttu eins, en bæði pegja, 
og hafið sjálft, sem ber pig, svarar eigi, 
en stynur pungan fyrir ströndu frammi. 
Með kvöldroðanum skal eg kveðju senda 
í hvert sinn hann pig bárum sínum baðar, 
og skýin, loptsins langskip, skulu veita 
sinn farkost meyjar hreldum harmatölum. 
í skemmu minni sit eg ein í sorgum, 
sem svartklædd ekkja eptir lífsins gleði, 
og sauma' á bækur brotna liljukvisti 
til pess, er eitt sinn vorið blíða vefur 
með vænni liljum blæju grafar minnar. 
En taki' eg hörpu' í hönd og stilli strengi 
og ætli mér með djúpum sorgarsöngum 
að lýsa mínum pungu hjartans hörmum, 
pá grípur grátur fyrir, eins og nú>. — 

Friðþjófur: 
cjní sigrar, kæra konungsdóttir; grát ei 
og ræk ei reiði mína; pað var hryggðin, 
er rétt í svipan tók sér gremju gerfi, 
en gerfi pví hún skjótt mun aptur varpa. 
pú, Ingibjorg, ert æ mín heilladís; 
inn góði kennir bezt ið góða og sanna, 
og vissa nauðsynjarinnar fær varla 
pér vitrari og ágætari talsmann, 
pú vala fríð með &gurrjððar varir! 
Svo hlýt eg pá að hopa' á hæli' um sinn, 



68 



og við pig skilja', en vonin, hún skal fylgja 
og með mér sigla burt í Vesturveg 
og vera með mér allt til hinnstu stundar. 
En næsta sumardag eg sigli heiin, 
og Helgi, frændi pinn, pá finna skal mig, 
og loforð mitt skal efnt og leyst mitt heiti, 
og rógsök mín skal rétt og bætt að fullu. 
pá bið eg pín, nei, heimti mér til handa 
á pingi, meðan prymja sverð á skjöldum, 
og ei af Helga, heldur alpjóð landsins, 
sem ein skal kosti konungsdóttur ráða, 
og pann, er synjar, pyrfti ég að finna! 
Og far ná vel, og vinn mér fullar tryggðir, 
og eig til menja ástar vorrar bernsku 
armhringinn pennan; Völundur hann gjörði 
og himins undur greypti öll í gullið, 
en hjarta' í miðju* — sem er hnossið mesta*. 

(Hann fer). 
Ingibjörg: 
<Hve djarfur, vonsœll, hugrakkur og hraustur 
hann hristir sverðið stælta rétt við brjóstið 
á sinni norn, og segir: «hopaðu' undan!» 
Æ, Friðpjófur, hún hopar ei að heldur, 
hún hlær að Angurvaðli, gengur rakleitt. 
J>ú pekkir ekki minn inn myrkva bróður, 
og pín in hreina hetjusál ei kennir 
ið hatursfulla djúp, sem ávallt sýður 
i geði hans af grimmri heipt og öfuni 



69 



pví aldrei gefur hann pér systur sína, 

hann selur fyrr af hendi líf og ríki 

og blótar systur sinni öldnum Óðni 

eða ella Hringi gamla, sem hann berst við. 

pótt blíðar vonir bregðist pannig mér, 
eg ber mig vel, fyrst pú átt öruggt hjarta r 
og pó mig hrelli harmarökkrið svarta, 
eg heiti' á hverja dís að fylgja pér! 
Á armhring pínum tíniann get eg talið, 
pó tregastundin verði pung og mörg, 
unz heiin pú kemur — hold er foldu falið r 
pú finnur hvergi pína Ingibjörg*. 



70 



IX. 

Grátur Ingibjargar. 



«Komið er haust, 

kveða við hraunir með nákaldri raust; 

samt mínu hugstríði hægir 

helzt fram við ægi. 

Sat eg og sá 

seglið, unz hvarf pað mér vestur í sjá; 

inndælt má Elliða vera 

ástvininn bera. 

Hrannir um sjó! 

hamizt ei svo, gengur skipið ei nóg? 
Lýsið pér, stjörnur, á legi 
leiðina fleyi! 

Fagur í vor 

Friðpjófur kemur, en heitmeyjar spor 

hittir ei hetjan í salnum, 

hofi né dalnum. 



71 



Liðin og köld 

liggur hún pá — eða tryggðanna gjöld 
polir í helfjötrum harma 
harðlyndra barma. 

Vængprúðum val 

vinur minn gleymdi; þann mata ég skal, 

vandlega varðveita' og eiga 

víkinginn fleyga. 

Hann skal á hond 

húsbóndans sitja við dúks pessa rönd; 
glitvæng eg gef honum fríðan, 
gullklóm eg prýði' hann. 

Fagurleit fló 

Freyja sem valur um hauður og sjó; 

óðar með hjartaprá heita 

hún var að leita. 

Hamur af pér 

hentar ei, valur! pó léðirðu mér; 
vængi svo veiti mér Freyja, 
verð eg að deyja. 

Oxl minni af, 

augnsnaxi fullhugi! líttu 1 út á haf. 



72 

Hvernig sem horfum og práum, 
hann við ei sjáum. 

Heiniti mig hel, 

heim fyrr enn kemur hann, skilaðu vel 
heilsan frá heitmeynni látnu 
hetjunni grátnu». 



73 



X. 

Vesturfórin. 



Stóð á ströndu 

8tillir Helgi 

grimmgeðjaður 

og á gýgjar hét. 
Sortnax pá að svörtu rökkri, 
svífa' um loptið þrumuský, 
pyngir Ægisdóttur dökkri, 
dynur faldi hvítum í; 
loga-reiðir rauðum böndum 
ragna skreyta prútið tjald; 
hnípinn sjófagl heim að strondum 
hraðar sér of bárufald. 

cHvessir nú, hlýrar! 

heyri' eg storma 

vængjum veifa, 

víkjum ei að heldur. 
■ Bíð pú í lundi, 

, blíð, tárfogur, 



74 

Ingibjörg mæra! 
minnar komu«. 



En tröllkonur 

tvær upp komu 

Hamglöm og Heiðr 

við hlýr Elliða. 
Vængur storma við pað losnar, 
vog frá grunni ýmist slær, 
eða hátt frá hafi flosnar, 
hamast bæði lopt og sær; 
koma fram úr dimmu djúpi 
draugar hafs og býsnin öll 
undan kvikum hrannar hjúpi, 
holskeflanna drifín mjöll. 

«Sælla var að sigla 

of silfurvoga, 

er bjart skein tungl, 

til Baldurshaga; 

hlýjara' oss pótti 

við hjarta snótar, 

er við brimhvít bijóst 

brúðar hvíldumst». 

Stíga Sólundir 
úr sollnu djtipi; 
par er lygn lögur; 
leitum pangað! 



75 

Sjóvíkingur síðla hræðist, 
siglu vanur traustri eik, 
heldur stjórnvöl, hugur glæðist 
hans við grimman veðraleik; 
skeið má herða skerjahestur, 
skarpar öldu rista kinn; 
beint í vestur, beint í vestur 
brunar marargammurinn. 

«Lystir mig lengur 

við lög að þreyta; 

veðri og víkingi 

vel um semur; 

skal-at Ingibjörg, 

pótt el um þjóti, 

stormgamm vorn sjá 

með stýfða vængb. 

Vex nú vogur, 

veður ærist, 

hrikta hlýr, 

hvín í böndum. 
En þótt Eán í reginmóði 
riðlist kring um valið fley, 
traustur drekinn goða góði 
glúpna fyrir vill J>6 ei; 
stjörnuhrap um haust sem falli, 
hleypur hann í snörpum byl, 
eins og hindin hátt í fjalli 



76 

hoppar yfir björg og gil. 
«Kyssti' eg unga 
Ingibjörgu 
Beladóttur 
í Baldurshaga; 
kyssir nú Bán 
köldum munni 
saltdrifinn kamp 
á sækonungi*. 



En fonn fýkur 

með felli-byljum, 

smellur hart 

hagl við þiljur. 
Dimmir pá á drekaþiljum, 
dagur hvarf í svartri nótt, 
sem í dauðans döprum hyljum t 
dáin par sem hvílir drótt; 
galdraveðrið geysi-breka 
gjósa lætur himni mót; 
kolgrátt hamast kring um dreka 
kynjum magnað sjávarrót. 

cBýr oss nú bólstra 

Blóðughadda; 

sváslegri, svanni! 

kveð eg sæng pína. 

Leggjumst djarflega, 

drejugir! á árar 



77 

trausts Elliða, 

pess er Æsir gjörðu*. 



Fellur inn stórsjár 

á stjórnborða, 

en í skyndingi 

skolast piljur. 
Friðpjófr dró pá hratt af hendi 
hringinn Bela-konungs-naut, 
dvergasmíði; darrabendir 
dýran grip í sundur braut; 
merkur prjár hann mundi standa, 
megin-fagur til að sjá; 
skipti brotum skeflir randa 
skatna milli piljum á. 

«Fagurt gull 

skyldi friðill eiga; 

trúi-at tómhentur 

tryggðum Ránar; 

köld er hún að kyssa, 

kenjótt að hálsa; 

festum glymbrúði 

gulli rauðu*. 



ógnar stormur 
enn af irýju, 
rifhar voð, 
en rá brestur. 



78 

Og í djúpu öldu kafi 
áfoll fá peir stór og hætt, 
austurinn vex, pví öllu hafi 
enguni móti verður stætt; 
Friðpjóf sjálfum fannst sem stæði 
feigð og dauði innan borðs, 
pó lét hærra' enn Hrannar æði 
hreimur kappans próttar-orðs. 

«Björn! tak stýri 

báðum höndum, 

er-at veður slíkt 

frá Valhöllu; 

galdur er á seiði; 

svartur veldur 

gramur Helgi. 

Gæta vil eg leiðar». 



Vatt sér víkingur 

sem visla klifi 

hátt á hún, 

og sem haukr par sat. 
Fyrir stefni stórhval sér hann, 
stórvaxin sem flyti ey, 
hafflðgð tvð um hrygg hans pveran 
hamrömm sátu' á græðismey: 
Heiður sveipuð hélustakki 
hrammi sló sem hvítabjðrn, 
vængi skók með hrævahlakki 



79 

Hamglöm eins og ferleg örn. 
«Sýn nú, Elliði! 
að sé pér laginn 
eikarsvíri 
orkurammur; 
sértu goðborinn, 
sundur brjóttu 
eirbarði pínu 
illkvikindb. 

Hlýðir eiganda 

Elliði, 

stökkur á brjóst 

á stórhveli. 
Gýs upp óðar blóðgur bogi 
benjum hvals úr himni mót; 
skrimslið féll með feigu sogi 
fimbuldjúpt í sjávarrót; 
í pví bUi fleinar fljúga 
Friðpjófs beint úr hetjumund; 
örninn gegn nam annar smjúga, 
annar björninn sömu stund. 

cHéiU pér, Elliði! 

hygg eg síðla 

blóthval Helga 

úr blðði rísa; 

Heiði' og Hamglom 

né hræðast purfum; 



80 

beiskt er að bíta 
í bláar eggjar*. 



Lygnist lögur, 

lægist stormur, 

ber andvari 

til eyjar nærri. 
Kom nú sól með brosið blfða, 
buðlung lík í glæstum sal; 
aptur gleðin fyllir fríða 
fley og sæ, og björg og dal; 
aptangeislar gullnir mála 
græna hlíð og kyrran lund; 
kenndu runnar sterkir stála 
strendurnar við Effjusund. 

«Bænir drósar, 

bjartar smámeyjar, 

beygt hafa kné 

fyrir böndum heiðnum; 

hreinn, tárfagur 

hrært hefur Æsi 

svanni svanbrjósta; 

samir að pakka». 



En Elliði 
afarmóður 
af hvalriði 
hægt fram sígur. 



81 

J>ó er fremuT fjörvi protin 
Friðþjófs sveit á bárumar; 
styður sig við sverðið lotinn 
sérhver reynir branda snar; 
fjóra peirra ber á baki 
Björn af skeið á fjöruslóð; 
Friðpjófur átta frá eg taki, 
folva hressir elds við glóð. 

«Blygðist eigi, 

pótt bleikir séuð; 

hörð eru fangbrögð 

Hrannar systra. 

Gleðjf oss nú gullhorn 

góðum miði. 

Skal eg enn minnast 

Ingibjargar*. 



82 



XI. 

Friðpjófur heimsækir Angantý jarl. 



Nú segir frá pví saga, 

er situr Angantýr, 

og drakk um langa daga 

með dróttum jarlinn skýr. 

Eitt haust, sem hann var vanur, 

að hrannar leit hann teig, 

er sólar gullinn svanur 

í svalar unnir hneig. 

Um gamla Hallvarð getur, 
hann gætti dyra jarls, 
við öl sem útisetur 
var enginn maki karls, 
pví hver sem horn út rétti, 
svo hýrt hann kampinn strauk, 
og sagðf ei orð, en setti 
pað sér á munn og lauk. 

Nú horni halur peytti 



83 

í höllu inn og kvað: 

cEg sé hvar sveinar preyttir 

af sundi koma að; 

úr stormi stafnahéra 

eg stýra sé á land; 

tvær hraustar hetjur bera 

ið hrakta lið á sand». 

Og hvörmum hilmir rennir 
að hvala svölum beð. 
«Eg Elliða», kvað hann, «kenni 
og kappann Friðpjóf með; 
eg pykist pekkja drenginn, 
hans forsteins frækna mög, 
pann svip á annar enginn, 
sem yfir siglir lög». 

En óðar upp frá borði 
pá Atli rammi spratt; 
hann fýstist mjög að morði 
og miði frá sér hratt, 
og svörum svo hann hreifir: 
«Eg sjá vil forsteins nið, 
hvort eggjar allar deyfir 
og aldrei piggur grið». 

Með blóðgum berserk fylgdu 
hans bekkjunautar tólf; 

6* 



84 

sem tröll sig allir ýgldu 
°S ^ggja hristu kólf ; 
peir æddu' að eyjabandi, 
par ítri drekinn stóð, 
og Friðpjófur sat á sandi 
og sveiria hressti móð. 

«1 hendi ráð pitt hef eg», 
við hetju Atli kvað, 
«nú fús pér færi gef eg 
að flýja' eða reyna nað; 
en griða' ef girnist beiða 
(pað gjöri' eg fám í vil), 
með vinsemd vil eg leiða 
pig vísa hallar til>. 

«pótt frekt oss preytti ferðin*, 
svo Friðpjóftir kvað og brá, 
«hver betur bíta sverðin 
pér banna' eg ei að sjá«. 
fá glumdi' í grundar veggjum, 
er grenjuðu hjaltaljón; 
úr Angurvaðils eggjum 
gaus eldur vítt um frón. 

Nú höggvast halir trylldir, 
en hljóðir stðrðu menn, 
°g beggja skýfðust skildir 



85 

í Sköglar-drífu senn, 
nnz Angurvaðill ægur 
úr Atla rammri hönd 
um hjaltið, hjðrinn frægur r 
nam hlnta benjavðnd. 

cÁ verjulausum vinna, 
eg vil ei», heljjan kvað, 
cen fyrst mig vildir finna, 
eg lang pér býð í stað». 
Sem steypist brim á strendur r 
um stáli dúðuð bök 
peir 8penntu hraostar hendur 
með hamrðmm glímutök. 

Sem ólmir bimir berjast 
um breiðan krapasnji, 
sem ernir ðrnum verjast 
við öldur ha& að sjá, 
sem bjðrgin bresta mundu 
og brotna skógartré, 
peir glímdu grímmri lundu 
og gmndina vóðu' í kné. 

Um sjónir svitinn fellur r 
en sinar penjást út, 
og bringan breiða svelhar, 
og bolur knýst í hnút. 



86 

Með blöskran allir bíða, 
sem bundnir fast við strðnd, 
pað fang er víðfrægt víða 
um voldug Norðurlðnd. 

Friðpjófur loks pó felldi 
sinn fjanda' á lága storð. 
«Eg bana brátt pig seldb, 
pau bistur kvað hann orð, 
«ef sverð eg hefði í hendi, 
pú hrikalegi pegn, 
eg reiðum tyrfing renndi 
pitt ramma hjarta gegn». 

J>eim svarar Atli orðum: 
«J>inn unda sæktu kníf; 
í sömu sit eg skorðum 
og sel ei dýrt mitt líf ; 
til Oðins allir ganga 
pá einu' og sömu brú; 
í dag eg dauðann fanga, 
um daga fáa — pú». 

Inn frækni beið ei boða, 
en benja sótti ljá, 
að víking reiddi voða, 
en við hinn hvergi brá; 
pá stilltist geðið stríða, 



87 

hann stöðvar hjaltavönd, 
með hetjubrjóstið blíða, 
og berserk réttir hönd. 

En Hallvarður frá höllu 
með hvítum benti staf. 
«J>ið glatið gamni öllu», 
svo glumdi halsins skraf. 
«TJnd silfurhornum svásum 
nú svigna borð hvert fer, 
og kulda slær að krásum, 
en kverkar porna' á mér». 

Nú saman sáttir ýtar 
um salar ganga dyr; 
par fengu firðar líta, 
er Priðpjófur sá ei fyr — 
ei viðarveggi auða, 
en veglegt brosti tjald 
með rósahringi rauða 
og ritaðan gulli fald. 

Ei gamlar aringlóðir 

á gólfi sá hann par, 

en marmara hvelfdar hlóðir 

par hulinn eldur var; 

ei svartan reyk par sá hann 

né sóti roðinn ás ; 



88 

en kristalls glugga gjjáan, 
og greipta hurð með lás. 

Ei furublys par brakar 
er bjórinn sigrar drótt, 
pví steyptir silfcirstjakar 
par styttu dimma nðtt, 
og steiktur heill við horfði 
par hjörtur kátri sjót 
með búin hom. á borði, 
og beygði gylltan fót. 

En bak við sveina' í salnum 
stðð silki- fogur -Lofh, 
sem brosi blóm í dalnum 
á bak við hríslustofn: 
pað liðast lokkar svartir, 
pað leiptrar meyjar brá, 
pað blika vangar bjartir, 
pað brosa varir smá. 

í ðndveg símtm situr 
á silfarstóli jarl, 
um hjálm hans logar litur, 
sem lýsi sól á fjall, 
en yfir glæstum gerðum 
ein guðvefs skikkja féU 



89 

af stillis sterkum herðum 
með stjömusaumað pell. 

Nú gramur getk frá borði, 
er gest hann koma sér, 
og heilsar hlýju orði: 
cSit heill ið næsta mér, 
pví horn eg tíðum tæmdi 
með traustum Yíkings nið; 
hans sonur sóma-ræmdi 
nú sitjí 1 að vinar hlið». 

J>á skenkti' hann vínið valda 
(pað var frá Sikiley 
og sauð sem sjóðheifc alda 
og svall sem græðismey): 
cj>ér vist sé vís hér inni, 
míns vinar sonur kær! 
og pjóðfraegs forsteins minni 
sé pessi skálin tær». 

pá gall við hörpuhreimur 
um hrausta Skotapjóð; 
sem pungur prumueimur 
pau póttu' in velsku Ijóð; 
pá gekk fram greppur norskur 
að gömlum sið, og kvað 



90 

um porstein, halur horskur, 
svo hirðmenn dáðust að. 

Við Friðpjóf fylkir hjalar 
um frændur á Noregs-grund ; 
og hinn við hilmi talar 
með harðla spakri lund, 
svo horsklega' orðum hagar, 
svo hvellt hann skýrði frá, 
sem mundi minnug Saga 
við Mímis helga lá. 

Frá grimmum galdrabrögðum 
hann greina líka hlaut, 
frá Helga heljar-flögðum, 
unz hrygg í trðllum braut; 
pá glaðnar geðið rakka, 
pá glottir Angantýr, 
og pýðir drengir pakka 
ið pulda æfintýr. 

J>á minntist halur mætur 
á mæra Ingibjðrg, 
er gullnum tárum grætur 
við glæstan Baldurshðrg; 
pá viknar pernan pýða 
og prá í brjósti rís; 



91 

fivo tryggvan biðil bíða 
sér brúður sérhver kýs. 

Og erindi sitt um síðir 
hann segja jarli vann, 
sem hetju orð á Mýðir, 
unz hljóð hann fær í rann: 
«Þann skatt eg ekki skynja, 
vér skipum frjálsan bekk, 
eg Bela hoðum synja, 
en Bela skál eg drekk. 

Eg pekki' ei konungs kunda, 
og krefji þeir skatts af mér, 
eg fyrst við pá til funda 
mun fara heint með her, 
pótt firnist fjör og Jnróttur. — 
En faðir pinn var mér kæn. 
|>á benti' hann dýrri dóttur, 
er dögling sat par nær. 

Og siðug silkinanna 
úr sæti glæstu spratt; 
svo mjótt var mitti svanna 
og meyjarbrjóst svo glatt; 
en fðgur lilja Lofnar 
sér leyndi kinnum á, 



92 

sem fjöllit fluga' er sofnar 
und faldi rósar smá. 



Og drósin gekk til dyngju 
og dýran grip kom með — 
svo svása silkipyngju, 
að sveitin undrast réð; 
par blikar láð og lögur 
og lopt og skógargrein: 
í kring var gullinn kogur 
og kveiktur lás í stein. 

|>að hnossið hringaslððin 
að hilmi rétti sling, 
en fylkir fyllti sjððinn 
með fogyum ormabyng: 
cfað 9ilte vil eg se\ja», 
kvað sjdK, cgestur! pér, 
ef viltu, vinur! dvejja 
í vetur með oss hér. 

c£ú víst átt hugfullt bjarta, 
en hafs er torvelt svið, 
og Heiðr og Hamglom svarta 
má henda rakni við. 
I>ótt Elliði hvalinn illa 
í ægis keyrði hyl, 



93 

pað skarð til fulls að fylla 
af flögðum nóg er til». 

Við glaum og fagurt gaman 

í glæstri jöfurs hðll 

svo drukku drengir saman, 

unz dagur lýsti fjöU. 

Að lokum minni mildings 

af megni drukkið var: 

til vors í höllu hildings 

sig hressti kappinn snar. 



94 



XII. 

Heimkoma Friojyófs. 



En vorið glaðnar við gullin ský 

og gróandann vekur sólin hlý, 

pá pakkar Friðpjófur fylki greiða, 

og fleyi hrindir á æginn breiða, 

og Elliði ryður um TJnnar skaut 

með öflugum kili silfurbraut, 

pví sunnanvindar með vorsins tungu 

í voðunum kátt sem prestir sungu, 

en dætur Eánar með blæjur blá 

við borðin dansandi skutinn slá. 

Hve glatt er að stefha frá storðu fjærri 

að ströndinni fósturlandsins kærri, 

par reykur stígur og brosir bær 

og bernskunnar rósin fagra grær, 

og lindir bláar á leiksvið minna 

og líta par kumblin feðra sinna; 

en yngismærin við unnarstein 

á æginn mænir og práir svein. 

í dagana sex'hann sigla náði, 



95 



inn sjöunda dimma rönd úr gráði 

við sjónar-hringinn loks hækka sér 

með hlíðar og fell og eyjar og sker, 

og fósturjörðin í feldi grænum 

hann fagnandi sér hvar rís úr sænum, 

hann heyrir fossanna hreysti-spil 

og hnúka pekkir og dal og gil; 

hann heilsar nesinu, heilsar sundi, 

og heldur beint inn að goðalundi, 

par sumarið áður um svása nótt 

með silkingsdóttur hann undi rótt. 

«Hvort grunar nú ekkert svannann svinna 

og sér hún ei neitt til ferða minna? 

Úr hofinu' er máske hringapöll 

og haldin nauðug í kónga höll, 

og grætur við dapra hörpuhreima». — 

Frá hofsins mænir um bláa geima 

sér valur ins frækna verpur pá 

og vindur sér niður hönd hans á, 

hann hristir sig allan og hreifir klær 

og hvössu vængjunum loptið slær, 

og hvergi eirir haukurinn slingur, 

að hlustum Friðpjófi nefi stingur, 

sem vildi' hann hvísla valin orð 

í vinarins eyra frá baugaskorð, — 

Eða' er pað um hennar hinnsta vilja? — 

En huldar rúnir má enginn skilja. 



Með nesinu fram nú fleyið svífur 

og fljúgandi skriði hrannir klýftur, 

sem móti pví hlæi heimaslóð, 

en hetjan pögul í lypting stóð. 

Að enni styður hann hvelfdri höndu 

og hvessir sjónir á fósturströndu, 

en pó að hannherði' á hvarmagler, 

hann hvergi bæinn sinn Pramnes sér. 

Hvað blasir við par á brunaeiði, 

sem beinagrind yfir hrundu leiði? 

öll sviðin og brennd hann sér sín lond 

og svæla rýkur um auða strönd. 

Hann stökkur í bræði' á storðu kennda 

og starir hljóður á garðinn brennda, 

par faðir hans bjó og barn hann hló. — 

í bili pví sama til hans fló 

hans vasklegi, loðni veiðihundur, 

er veturliða opt á grundu 

fyrir Friðpjóf títt hafði frækinn mætt; 

hann flaðraði nú með geðið kætt. 

Og fákur hans snar með fætur rakka 

með faxið gullið og stæltan makka, 

er Friðpjóf jafhan á baki bar, 

mót bragningi dýrstum kemur par; 

á fylki mænir hann, frísar, biður 

og flipa stingur í lófa' hans niður, 

en hundi' og fáki 1 ei hefir neitt 

nú halurinn snauður, er fái veitt. 



97 

Án skjóls og hælis á heimagrundu 
hann hljóður stendur með sorg í lundu, 
er ganga sér hann að garði inn 
inn gamla, spaklynda fóstra sinn. 

«Ei undrun fær mér sú auðnan kalda, 

ef örninn strýkur, má hreiðrið gjalda; 

að friða sín kann sá fylkir lönd, 

og fullvel að efha heitin vönd, 

að blóta goðin og bragna fjóna 

og brenna óðulin sinna pjóna ; 

og gremju mér vekur grimmd hans örg; 

en grein pú mér, hvar er Ingibjörg?* 

«f>au boð eg pér flyt», hans fóstri sagði, 

«er folvan þig gjora víst í bragði; 

með lið kom Hringur og hótin dimm 

og hafði mót einum skildi fimm. 

í Ðísardolum varð darrafundur, 

svo dunuðu björg við gný og undur; 

pá orrustan tókst hann Hálfdan hló, 

en hjörnum með drengskap beitti pó; 

eg skildinum hélt fyrir mildings megi, 

og mikið hann nam á peim eina degi. 

En leikurinn pó svo lykta vann, 

að lofðungur Helgi 1 á flótta rann 

og flýtti sér brott frá fundi peim, 

og Framnes brenndi á leiðinni heim. 

En Hringur bræðrunum svör pau sendi, 

7 



98 



að selja sér Ingibjörga 1 af hendi 
í gjöld fyrir hróp og hrakleg svör, 
eða honum selja sín lönd og fjör. 
Af ótta hlýddu peir auðmildingi 
og Ingibjörgu peir festu Hringb. 

«Ó fláráða mey!» var Friðpjófs svar, 

cin fyrsta hugsun hans Loka var 

hún Lygi, flagðið, í meyjarmynd, 

til mannheims hann sendi pá flærðarkind; 

með augunum blám og tára táli 

hún tælir, freistar og veldur brjáli; 

úr vindi er hennar vesala dyggð, 

úr vorísum hennar svikul tryggð, 

í brjóstinu hvískrar brigðin fláa, 

og brosandi lýgur vörin smáa. 

Og pó er nú helzt í huga mér, 

hve hjartafólgin hún var og er. 

Frá fyrstu stundu, sem má eg muna, 

með mey peirri nam eg lífi una; 

í hverjum leik og í hverri raun 

var hún mín ljúfustu sigurlaun. 

Sem vaxi saman tveir viðarstoínar, 

og valdi svo í>ór að annar klofnar, 

pá deyja báðir ið sama sinn, 

sé sællegur annar, pá dafnar hinn: 

svo undum við sætt við sorg og gaman, 

við svása snót er eg vaxinn saman. 



99 



En nú er eg einn. J>ú vegleg Vör, 

um víðan heiminn sem preytir for, 

og eiða skrifar á skjöldinn ríka — 

ó skrifaðu' ei lengur heimsku slíka, 

svo lygi rönd hver ei leiptri full, 

pað lýtir um of ið trygga gull. — 

Er, Nanna, pín saga sönn? Eg kenni 

ei sannleikans mark á nokkru enni; 

hvert hjarta tel eg nú tryggðarlaust, 

fyrst tældi mig Ingibjargar raust, 

eins mild sem blærinn í blómsturengjum 

og Braga raddir frá gullinstrengjum. 

pví skyldi eg hlýða' á hörpuljóð, 

og harma og trega brigðul fljóð? 

Með storminum vil eg steðja' um græði 

og stilla með blóði hrannar æði, 

og hvar sem menn veita vörgum bráð 

eg verð á ferð yfir sæ og láð; 

og vildi pá til að krýndan kynni 

eg konungmann hitta' á götu minni 

og sjúkan af ástum yngissvein, 

sem ung hefur tældan silkirein — 

svo heimskan að kvenna tryggðum treysti 

frá tryggð og fjörvi eg hann óðara leysti, 

frá svívirðing, gremju' og svikaprá, 

og sorginni, er eg nú kenni ái. 



«Svo heitt er blóðið í ungum æðumi, 

7» 



100 

inn aldni svarar peim harmaræðum, 

«unz ólguna kælir hún elli grá, 

en Ingibjörg pó ei lasta má. 

Og ei má fóstra min góð pess gjalda, 

er grimmlegar skapanornir valda. 

Sem Viðar hún drúpti hæg og hljóð, 

en hjartað kvaldist af sárum móð; 

með hulinni tryggð hún trega mundi, 

sem turtildúfan í suðurlundi. 

Mér einum hún sagði pann hulinsharm, 

sem harðlega nísti' hennar meyjarbarm; 

sem sjávarfugl, er með brotna bringu 

til botnsins jafnan sér niður stingur, 

svo dagurinn eigi sár hans sjáL, 

og situr par einn í köldu dái, 

eins byrgði hún með sér böl og neyð 

og birti mér einum, hvað hún leið». 

«Sem blótfórn er eg», svo brúður hjalar, 

«ó, bindið mér vetrarliljur svalar 

um höfuð, og hvita Baldursbrá, 

fyrir Bela ríki eg deyja á; 

svo dey eg pá burt frá bölvi nauða, 

nei, Baldur hann heimtar seinan dauða 

með sollinni und og æðarslátt, 

pá einustu vill hann þiggja sátt. 

En fóstri, birt pú ei mæðu mína, 

pví meðaumkan skal mér enginn sýna, 



101 

pótt spenni mig helnauð hörð og mörg; - 
en heilsa Friðpjóf frá Ingibjörg!* 

ci. brúðkaupsdeginum bjartrar meyju — 

pann brúðkaupsdag eg vildi eigi 

á rúnastaf hafa ritað minn! — 

með ríkustum svanna fjlgdin svinn 

til hofsins stefhdi, af hraustum sveinum 

og hvítum, skínandi silkireinum. 

í broddi greppur einn gígju bar, 

en gylfadðttir á svörtum mar 

svo folleit situr sem svipur líði 

og svðrtum skýjum um loptið ríði. 

tfr söðlinum hðf eg hringahil 

og hana leiddi eg blótstalls til; 

par vann sinn lögeið svanninn svási 

með snjallri röddu peim hvíta Ási, 

og bljúg nam hún senda bænarorð, 

en beisklega grét hver faldaskorð. 

Inn bjarta hring pinn á brúðarhendi 

í bili pví sama Helgi kenndi, 

og bauginn preif hann og Baldri fékk, 

en beint mér pað svo til hjarta gekk, 

að fram eg ruddist og brandi brá, 

og bauð ei fé fyrir Helga pá; 

en hún mig stillir og hógvær tér: 

cSvo hart eg að vísu leikin er, 

en lífs er ei enn pá endað spor; 



102 

Alfaðir dæmir í milli vor!» 

«Alfaðir dæmir», pá drengur svarar, 
«en dóm minn eg skal ei heldur spara*. 
Að miðju sumri er Baldursblót, 
og blótgoðinn er við heiðið mót; 
og hrennivarg pann, er seldi systur, 
par sjá skal eg aptur hefndarpyrstur>. 



103 



xin. 
Baldursbál. 



Blóðgan mána bar við tind, 
birtan varð að skímu; 
var sem dreymdi dröfn og strind 
dags í milli' og grímu. 

í hofi kynt var Baldursbál, 
bráðum glóðir hverfa; 
pá er bjartan bróður mál 
blindum Heði' að erfa. 

Híma blótmenn hofs und vegg, 
hnissa að eldibröndum; 
á bringu tók peim brimhvítt skegg, 
blótkníf léku hðndum. 

Helgi krýndur hjá peim stóð, 
heiðnu blóti sinnir, 
vex pá brak og vígahljóð 
vígðu goðs í inni. 



104 

<Lokaðu hurðu hofsins, Björn! 
haxt pótt að peim kreppi; 
höggva skaltu' í herðar hvörn, 
heldr en hjá oss sleppb. 

Bliknaði kóngur, kenndi snar 
kappans raustu snjalla; 
heyrði' hann Friðpjóf frækna par 
sem feigðar stormbyl gjalla. 

«Tak hér skattinn, pess er pú 
póttist smáður bíða; 
bregð svo hjör og bústu nú 
í Baldurshaga' að stríða. 

Berskjaldaður, fylkir! fram 
flýt pér við oss leika; 
fyrsta höggið hæfir gram, 
hitt mun trauðla skeika. 

Hurð er lokuð sem pú sérð, 
svelt hef eg inni skolla; 
mundu pína Framnes-ferð 
og fylkisdóttur holla!» 

Sjóð frá belti síðan brá 
sverða rammur bendir, 



105 

og með krapti krúnu á 
konungs miðja sendir. 

tfr fylkis munni fossar blóð, 
fyrir sortnar auga, 
hneig í óvit hofs á slóð 
hirðir véstallsbauga. 

«Ef geig pér vinnur gullið pitt, 
geit píns ríkis mesta! 
tímf eg sízt, að sverðið mitt 
sundri bleyðu versta. 

Ragir seiðmenn! reiðið ei 
ramma fórnar-knífa, 
skuli' eg yður, galdra grey! 
grimmri feigð við hlífa. 

Reiðst ei, Baldur blíði! mér, 
bið mín kyrr og polinn; 
hringrinn góði á hendi pér 
er, hérna' að segja, stolinn!» 

J>reif hann til, en höndin hring 
hélt í mót sem fastast, 
loks hún réttist, losnar ping; 
á logann Baldur kastast. 



106 

Rauðar tungur hvæsa hátt, 
hyrjar fossar elfur; 
Björn stóð folur fram við gátt, 
Friðpjófr sjálfur skelfur. 

«Út skal drótt, en opnist gátt, 
enginn má sér hlífa, 
hofið brennur! hingað brátt 
hafið allt má svífa!> 

Nú var keðja knýtt frá strönd 
kappa tengdum hðndum; 
seldi báru hendi hönd, 
hrikti' í sviðnum bröndum. 

Sem hríðarvættur hetjan stóð 
heljar-báls í kverkum, 
hellti vatni' í heita glóð, 
með herjum skipti verkum. 

Æðisgengnum ógnarbrand 
enginn stenzt við skjöldur; 
drýpur gull um gljúpan sand, 
glóa silfuröldur. 

Dreyrgur hyrjar hani hvopt 
í heljarbrimi glennir, 



107 

hristir kamb í háa lopt, 
himininn glóð um spennir. 

Morgunblær um breiða grund 
bálið drjúgum æsir; 
sig í purran læsir lund 
loginn pá og hvæsir. 

Stðkkur bálið eik af eik, 
eins og stórflóð renna; 
heljar líkist hrikaleik 
hofsins ægi-brenna. 

Bjðrkum hyrjar skellir skafl, 
snarkar óttalega, — 
hvað skal mennskra manna afl, 
er Múspellssynir vega? 

Eldhaf brýzt um Baldurslund, 
báls ei stöðvast vogar, 
rennur sól, en sær og grund 
sýnast tómir logar. 

Allt er hulið eldi frón, 
aska hof og lundur; 
Friðpjófr horfði á hroðasjón 
hryggr um morgunstundu. 



108 



XIV. 

Friðþjófur flýr úr landi. 



Á piljum stóð 
með pungum móð 
og sárar sorgir 
um sinnisborgir 
Friðpjófur pá, 
og folvan sá 
reyk hofsbranda 
rjúka' of sanda. 

cpú, reykur! far 
af foldu snar 
upp til Valhallar 
og ofan kalla 
ins hvíta hefnd, 
er hörð mun efnd; 
fljúg hátt með kalli, 
svo hvelfing gjalli 
um Baldursbál 
og brennumál, 



109 

um viðargoðið 
af glóðum hroðið, 
óðar en flatt 
á eldinn datt; 
um hofslund fríðan, 
heilagan síðan 
sverð voru gjörð — 
hann er sviðin jörð; 
fékk ei pann heiður 
að fúna meiður. 
Eg frétt pér fel 
og farðu vel 
og Baldurs eyra 
lát hýsnir heyra; 
við pokugoð 
á pokuboð. 

Leyfður mun ljóði 
lofðung inn góði, 
sem ei hratt mér 
frá einum sér, 
en rak úr ríki; 
ráð er eg víki 
til bárugeims, 
ins bláa heims. 
Til 8etu' ei boðið 
oss, svása goðið, 
Elliði! er; 



110 

um aldinn ver 
nú legðu leiðir, 
pótt löður freyði, 
á yztan heims jaðar, 
og eigi skaðar, 
pótt blæði blóð, 
en berjist pjóð. 
Nú hús mitt ertu 
og heiniili vertu, 
alls Baldursfrændi 
mig býli rændi; 
frá Noregs-fold 
og fósturmold 
á braut mig ber pú, 
og bót mín ver pú. 
J>ú, svarta fley! 
skalt svása mey 
mér bæta líka, 
pví brást in ríka. 

fú, víða haf! 
pú veizt ei aí 
jöfra ofríki 
né öfundsýki, 
pinn sjóli 1 er sá, 
er sjónum á 
ekki skelfir, 
pótt Unnur hvelfi 



111 

við harðan pjóst 
in hvítu brjóst. 
J>ín votu strindi 
eru víkings yndi; 
hans plógland er 
inn aldni ver, 
en dreyri' er döggin, 
er dynja höggin, 
en örvum blá 
er sáð í sjá, 
en af pví sæði 
vex sigurkvæði 
og gnægtir fjár 
og Freyju tár. 
Bregðst mér ei fláa 
báran bláa! 
Haugurinn grænn, 
svo hýr og vænn, 
lygnt við löður 
liggur míns föður, 
en minn skal blár, 
pars bólgnar sjár, 
haugurinn valdi 
með hvikum faldi 
sveima um sæ, 
óg sollin hræ 
draga niður 
í drafnar iður. 



112 

Hörð var oss æfi 
hlutuð á sævi; 
við unnarstein 
vil eg bera bein». 

Svo kvað inn hryggvi, 
en knörinn dyggvi 
nauðugur svam 
á sæinn fram 
hjá skerjagörðum, 
er skýla fjörðum 
Noregs æ 
fyrir óðum sæ. 
í tröllsham frekum 
á tíu drekum 
pá Helgi svam 
á sundin fram. 
Menn heyrast kalla: 
cHelgi vill falla; 
hann fer með her, 
pví feigur er. 
Fýsir hann prá 
sína frændur sjá; 
inn illi hari 
til Óðins fari!» 

Kom þá voði' 
að konungs gnoð, 



113 

pví sama bil 
í sævarhyl 
nam sökkva drekinn 
á sundi rekinn; 
við brattan sand 
tók buðlungur land. 
Björn pá mælti: 
«{>ig, buðlung! vælti 
mitt ráðið traust, 
pvi ræsis flaust 
í nótt eg meiddi 
og móðgan sneyddi 
pig hefndavon, 
pú, herjans son! 
en fleyjum völdum 
1 faðmi köldum 
mun halda Hlér, 
en hitt fór ver, 
að ei hélt drottni 
XJnnur á botni». 

En Helgi stóð 
með heiptarmóð 
bjúgur á söndum, 
og báðum höndum 
dró ör á streng 
við stein í keng, 
með öllum mætti, 



114 

en afls ei gætti, 
unz strengur brast, 
en steinn við gnast. 

J>að kappinn sá 
og kesju brá 
hátt og stælti, 
til hilmis mælti: 
«Eg helörn ber 
í hendi mér; 
ef braut hann flygi, 
pú bleikur hnigir 
í Niflheims kverk 
fyrir níðings verk; 
en hræðst ei, eg rjóði, 
Helgi! blóði 
brand minn bjarta 
píns blauða hjarta, 
pví níðstong pá, 
sem pitt nafh er á, 
eg ei skal hrella 
og aldrei fella. 
Sæmd fyrir smán 
pú seldir Bán, 
líkt sem áður 
á landi smáður. 
Eyð boga braut 
fyrir buðlung. praut 



115 

aðra skal reyna 
og engan leyna, 
hvort fræknara mér 
ei ferst en pér». 

Til ára prífur 
og öldur klýfur 
með sívölum, hám 
tveim siglutrjám 
úr Guðbrandsdal, 
en garpaval 
svo miklu orkar, 
að undra-forkar 
sem bandið brennt 
pá brustu' í prent. 

Bann pá sól 
á ragnastól, 
og svalur andi 
sveif frá landi 
fjöllum frá 
yfir fornan sjá, 
Ránardætur 
hann rak á fœtur. 
Of öldu toppa 
Elliði hoppar 
fríður af stað; 
Friðpjóftir kvað: 



8* 



116 

f ú, Friggjar enni, 
mín fjallbyggð há, 
til harms eg kenni, 
eg hrekst pér frá; 
pig, hreysti-móðir, 
mitt hrós eg tel, 
með hetju pjóðir, 

far vel, far vel! 

|>ú, Óðins auga 
við uppheims stól, 
er sund ei lauga, 
ó, sumarsól, 
pú, stjörnuheimur 
með heilagt hvel, 
pú, heiði geimur, 

far vel, far vel! 

fér, tignu björgin, 
svo traust og stór, 
par margan hörginn 
á máttkur J>ór; 
pú, skógar-lögur, 
og skyggndu hvel, 
og sker og ögur, 

far vel, far vel! 

Og hýru vangar 



117 

við hafsins laug, 
par lindin angar 
á lofðungs haug, — 
hvar sæmd ei gleymist, 
pó svört sé Hel, 
hjá Sögu geymist, 
far vel, far vell 

í ljósum lundi 
við ljúfan firið 
eg barn mér undi 
við bekkjar nið; 
6, björtu hlynir 
við báru hvel, 
6, barndóms vinir, 

far vel, far vel! 

Minn bær er tekinn, 
en brúður misst, 
á braut eg rekinn 
er lands úr vist; 
nú Ægi striða 
eg auðnu fel; 
pú, æfi blíða, 

far vel, far vell 



118 




XV. 
Víkingabálkur. 



Nú hann sveif yfir sæ Iíkur sviplegum val, 
peim er sækir með hamforum bráð, 

en með Víkingabálk gaf hann vegöndum lög; 
sá, er vill, má hér líta pau skráð. 



119 



fEi mi tjald sjást á súð, ei má svefn festa' í bæ, 
bak við salsdyr er vegandi fláx; 

sofa' á skildi pú skalt meður sköfhung við hðnd, 
pá er skálatjald liimininn blár. 

Ei á hamarskapt hót lengra handfangi J>ór, 
ei á hjör nema alin hann Freyr; 

pað er nóg, hafirðu' hug; komst pti höggfæri í, 
pá mun hvergi til missa pinn geir. 

Jegar bylvindur blæs, skaltu breiða út voð, 

pá er bjartast ið veglega haf ; 
geysa lofa pú lung; sá, sem lægir, er gauð, 

pó að löðrandi ógni pér kaf ! 

Snót sé friðhelg á fold, en ei ferjandf á skeið, 
sjálf hún Freyja par holl myndi ei. 

Lítt' á brosandi kinn, par á fallgryfju fljóð, 
og sem fjötur er lokkur á mey. 

Bjór er Valfðður vín; njóttu veiganna frjáls; 

mun pó vit pitt og svérð pitt og fley. 
|>óttú rasir á grund, máttu reisa pig skjótt, 

en hún Rán sleppir fótunum ei. 

BárT að kaupdrengja knör, má hann krefja þig liðs, 
en pó kaupi hann stundum sér grið: 



120 

pú ert gramur á sæ, hann er gróða síns præll, 
og við gull hans pitt stál jafhast við. 

Skipta herfangi' í hlut meðal hermanna skal, 
og við hlutfall sitt uni svo hver, 

nema sægramur snjall, hann á sjálfur ei hlut, 
pví að sigurinn helgar hann sér. 

Sjáist víkingaskeið, bregðið vopnum á lopt, 
sýnið viðnámið rjúkandi tryllt; 

ef pú hopar um fet, skaltu hrakinn frá oss; 
lðg vor hljóða svo; gjör sem pú vilt! 

Una sigri pú skalt, og ei sverðlausum hal 
griða synja; ver mæringum jafn. 

Bæn er Valfoður barn, heyr ins bliknanda rödd r 
ella bregzt pér ei varmennsku nafn. 

Sár er víkingamark, og til virðingar er 

peim, sem veitt er á enni og'bijóst; 
lát pað blæða eitt dægur og bind ei um fyrr, 
. ella bíður pú vanvirðu pjóst*. 

pannig setti hann lðg og hans sæmdir og frægð 

víða svifu 1 yfir fjarlæga storð; 
hvergi maka sinn fann hann um marvallar-geim^ 

og hans menn báru hreystinnar orð. 



121 

Hátt í stafni hann stóð viður stýrið og leit 

einatt stúrinn á freyðanda sjá: 
cGeysi-djúp ertu, dröfh, býr í djúpi pér ró, 

pví hún dafhar ei haffleti á? 

Ætli Baldur mér böl, má hann brand reiða hátt, 
eg skal bíða' hans og æðrast ei hót; 

nei, við bólstra hann býr, hyggur beizkur til mín, 
og pví bítur mig hugsýkin ljót». 

En ef hjörva-él hófst, fór hans hugur á flug, 
svo sem hauksins, er vaknar við bráð; 

pá varð svipurinn svás, pá varð snjallmál hans rödd, 
meðan snarpa var orrustan háð. 

Svo frá sigri til sigurs hann svam yfir lög, 
ei hann sakaði' in helkvika gröf, 

og hann Suðurlönd sá meður sælund og sker, 
og hann sigldi' inn í Grikkjalands hðf. 

£á hann akoða fer lund með in skrautlegu hof 9 

er í skínanda spegla sig vog; 
hve hans önd sé pá undi, veit ástanna dís; 

pér, sem unnist, pér vitið pað og. 

cHér eg líta má lund með in ljómandi hof t 
eins og lýsa vann öldungur fyrr; 



123 

pað var hingað, sem hún átti' að halda með oss, 
en in harðlynda sat eptix kyrr. 

Býr ei yndi og ást í svo ylsælum dal? 

er ei inndælt við hvolfsúlna göng? 
pví svo blítt ómar TJnn líkt og unnustu hjal, 

og um ást kveður smáfugla pröng. 

Hvar er briíður mín blíð? hefur brigðlynd oss gleymt 

sínum buðlungi örvasa hjá? 
ó, eg get eigi gleymt, og eg gæfi mitt líf, 

ef pig gullblíða mætti eg sjál 

TJm inn svalkalda sæ hef eg sveimað prjú ár 

og mátt sakna pín, ættjarðarval! 
Gnæfa fjöll pín sem^ fyrr? mundi fagurgræn hlíð 

enn í feðranna ylbMða dal? 

Mun sú lind fagurfrjó, er á föður míns haug 
eitt sinn forðum eg græddi við jörð? 

Hver mun vatna' henni vel? gefðu vökva pinn, fold! 
og pú, vorhiminn! döggvaðu svörð. 

Hví skal lengur um lög beita lúinni skeið, 

myrða lýði og skattgilda pjóð? 
Nú er frægð unnin full, pví ið fránleita gull 

ei með fépúkum dreg ég í sjóð. 



123 

Viti horfir á hún beint í hánorður-átt, 
par sem helg bíða ættmanna lönd; 

meður blíðhimins blæ vil eg bruna' yfir sæ, 
unz mér brosir in norræna strönd*. 



124 



XVI. 

Friðpjófnr og Björn. 



Friðþjófur: 
cBjörn, eg er leiður við sollinn sjá, 
svikull og laus er í viðskiptum Ægir. 
Norðurheimstindar og fjalldalir Jrægir 
fylla mig kynlegri hugarprá. 
Sæll er sá, land hans sem útskúfar eigi, 
enginn sem hrekur frá feðranna gröf. 
Of lengi — of lengi eg hef með fleyi 
útlægur borizt um sollin höf». 

Björn: 
cSærinn er góður, pú sízt mátt hann lasta, 
særinn á gæðin og frelsið nóg; 
par á ei heima in preklausa ró, 
prótturinn lifhar við hádunur rasta; 
gjörumst eg aldinn á gróandi storð, 
græ eg þar fastur sem reyrleggur freðinn; 
enn skal pví drekka og beijast um borð, 
búa skal enn með oss sorgvana gleðin*. 

Friðþjöfur: 
cNú hefir ísinn pó elt oss á land, 



125 

umhverfis spennir oss helfreðin alda; 
una hér vil eg ei vetrinum kalda, 
vogur pars glymur við klett og sand; 
jóla eg enn vil í Noregi njóta, 
niflung pann gista, er rændi oss mey, 
horfa' á, hve gull-lokkar hrynjandi fljóta, 
heyra pað málið, er gleymum vér ei». 

Björn: 
«SM1 eg pað: Hringur á heiptum skal kenna, 
hefndina víkingar reka skjótt; 
höllin skal mölvuð um miðja nótt, 
mærin oss fylgja, en karlinn brenna; 
ellegar hyggstu að hermanna sið 
hólmgöngu sæma pann gylfa lúinn? 
ellegar hasla' honum orrustu-svið 
á ísinum? Ég er í hvatvetna búinn«. 

Friðþjöfur: 
«Minnst ei á brennu né hræelda hríð, 
héðan með friði til grams vil eg stefha; 
syndanna goðin á sjálfum mér hefna, 
saklaus er Hringur og drottning blíð; 
héðan af fátt oss á foldu mun gleðja; 
fegurstu ástmey ið hinnsta sinn 
sjá vil eg glaður og syrgjandi kveðja; 
sól pegar hækkar, eg aptur pig finn». 

Bj'órn: 
cHeyrið á firn mikil! Hve viltu lengi 



126 

harmprútinn gráta pau brúðarsvik? 
jörðin, pví verr! er af konum kvik, 
kveðji pi^r ein, er pað skaði pér engi. 
Viltu' að eg sæki frá suðrænni grund 
sökkhlaðinn byrðing af fjörugum snótum, 
rósfríðum, hýrum og ljúfum í lund: 
látum svo skipt eða' í bróðerni njótum?» 

Friðþjófur : 
cLundglaði Björn! pú átt lyndi með Frey, 
ljónsnar að vígum og hvatur til ráða, 
Oðin og frumutý pekkirðu báða, 
pekkir ei ástanna himnesku mey; 
deila við goðin er heimska, ei hreystá; 
hræðst pú að styggja' ina eilífu dís; 
goðum og mönnum inn ginnhelgi neisti 
gjósa mun eitt sinn sem logi yfir ís». 

Björn: 
cFar pú ei aleinn, pín för mætti lengjast». 

Friðþjqfur: 
cFörunaut á ég, inn bitra flein». 

Björn: 
cMundú hann Hagbarð, er hékk á grein!» 

Friðþjófur: 
cHver sem biðst friðar, á skilið að hengjast». 

Björn: 
•Fallir pú, hlýri! eg hefiii pín vel; 



127 

helörnu merktur skal Friðpjófs bani». 

Friðþjbfur : 
«Grunar mig, Björn! að ei gjallandi hani 
gali peim lengur en mér; far vel!» 



128 



xvn. 
Friðþjófur kemur til Hrings konungs. 



Með hetjum sínum Hringur í höllu drakk um jól; 
hjá gömlum undi gylfa in gullna faldasól. 
Sem vor og kaldur vetur pau voru' í glæstum rann, 
og hún var væna vorið, en veturinn kaldi hann. 

Já gengur garpur aldinn á gólfið hallar inn; 
frá hvirfli niðr á hæla hann huldi loðið skinn; 
á hækju fram hann hallast og harla lotinn gékk, 
en var pó höfði hðerri par hverjum jöfurs rekk. 

Með sveinum tók hann sæti í salnum fram við dyr 
(pars snauðir enn sér una og eigu bekk sem fyr); 
að karli hirðmenn hlógu, svo háum glumdi' í sal, 
og bentu 1 á bjálfann loðna, sem bognum skýldi hal. 

En ötul augu brenna peir undan hetti sjá; 

einn hirðmann halur grípur og hátt á lopt upp brá, 

og vatt á ýmsa enda 1 annari hendi sér; 

pá pognuðu pengilssveinar — og pagnað hefðum vér. 



129 



£á kallar buðlung byrstur: cHver brýtur hallar Mð? 
Kom innar, aldni gestur! og eigumst ræður við, 
og seg oss, hvað pú heitir, og hvaðan að pig ber, 
og hvar pú heima eigir, og hver pinn starfi er!> 

c|>6tt margs pú fréttir, fylkir! pig fræða' eg gjarna vá, 
en nafn mitt á eg aleinn og engum segi til; 
eg borinn er á Angri, og átti' í Sulti bú, 
og gisti' í gær hjá Úlfi; til gylfa ræðst eg nú. 

L dýrum dreka forðum eg drafhar risti slóð; 

með stríðum stormavængjum hann steðja kunni 1 of flóð; 

nú kúrir fuglinn frosinn í frerum inn við lönd, 

og ellin bak mitt beygir; — nú brenni' eg salt við strðnd. 

Mig ffsti konung finna, pví fræg pín spekin er, 
en hirðmenn pínir hlógu og hentu gys að mér; 
pá greip eg fól eitt, fylkir! og frækin sýndi tðk; 
pað var í góðu gamni, pú gefr pað ei að sok>. 

£á mælti vísir vitur: cj>ú vandar sniðug orð; 
inn hruma ber að heiðra; við hilmis set pig borð; 
en kufli skaltu kasta, og kenna rétt pig lát; 
ei hemst í hjúpi gleðin; mín hirð eg vil sé kát». 

Og óðar fellur feldur af fríðri heilaslóð; 
á gólfi glæsilegur par gumi ungur stóð; 



130 

frá hjörtaun. brunatindi um bieiðan heiðastall 
á gildum garpi hárið í gullnum öldum svall. 

Á bláan kjrtil blikar, en beltið kappans var 
úr svásum silfurspöngum; mót sveinum glóðu par 
í hópum haga-dýrin, sem Mupu allt í kring f 
en aldrei fundu endann á ítrum mittishring. 

Og handargullið góða nam glita jöfars höil, 
og hjörinn heljar-punna við hlið bar kempan snjöll; 
og atalt -augum renndf hann til öðlings hugum-stór 
og líktist hæði Baldri og brúnahvössum J>ór. 

Já drottning ljúf hann lítur, hún litum óðar brá, 
sem* norður-loga-leiptur um ljósan hliki snjá; 
svo hifðist snótar barmur, sem blómsturliljur tvær, 
sem vaxa niðr í vatni, er vindum ýfist sær. 

J>á hvein í hvellum lúðri, og hljóðir runnar geirs 
pá urðu á augabragði, og inn kom göltur Freys; 
hann kraup á fáðu fati með fagran hornasveig, 
en -buðlungur frá borðuna -að hragði upp pá steig. 

Hann t<Sk á galtar trýni, og talaði snjallt og hátt: 
cEg heiti að fella Friðpjóf við frækinn hjörva-slátt, 
og hræðast ei, pótt halur -sé harla prdttarstór; 
svo fremi fullting veiti inér Freyr og lsa-]>ár!» 



181 



J>á glottir horskur gestur, 'á gólfið fram 'hann stSkk; 
svo grimmdist garpsins bugur, að gneisti' úr auga hrökk; 
í borðið sló hann brandi, svo buldi' í fylkis sal, 
og upp frá eikibekijum spratt ððlingB ðremgjaval. 

«3>eBS heit eg, hilmirl strengi», svo hjorva mælti grér, 
cað verja Friðpjóf frækna, pví frænði minn sá er, 
og hvergi undan hopa, pótt hundrað verði um einn; 
svo dvigi heilladísir og dávænn mistilteinnU 

En iHruigur hló o^ mælti: t|>ú harla djarfínr ert, — 
en hér í hðllu vorri má hver einn *tala bert; 
J>ú, drottning! dýrshorn réttu að dreng með vín pitt bezt; 
með veigum vil eg tryggja oss vetrarsetugest*. 

Jé skenkti skjöldungs beðja á skrautlegt uxahorn 
með rikar silforrósir og rúnamálin forn 
í kring um styrkan stikil og stæltan silfurfót; 
á barm pann bikar fylla in blíða mundi snót. 

í barm sér horfði brúður, er bikar rétta vann, 
og hðndin smáa hristist, svo horninu' út úr rann; 
svo brunnu dokkvir dropar á drósar hvítri mund, 
sem leiptur lilju rjóði um ljósa aptanstund. 

Og hýrt hann tók við horni af hilmis glæstri frú, — 
en trauðla tæma myndu pað tveir, sem gjorast nú, — 

9* 



132 



en Friðpjófur inn frækni pá fogru gullinyeig 

til sæmdar dýrri drottning nam drekka' í einum teig. 

Og greppur gfgu tekjur, hann gylfa sat við borð, 
um ástir óð liann syngur frá ítri Noregs-storð, 
um Hagbarð sætt og Signý og Sjafhar yndi 1 og harm; 
um hjörtun drengjum hitnar, pótt hringir stæltu barm. 

Hann song um sali tíva, pars sigurs bíða laun, 
um hreysti fornra feðra og frækna sverðaraun; 
pá greip hver hond að hjalti, pá hvesstist sérhver brá, 
og ótt um bekk var borin in bjarta hornalá. 

Og fastan drengir drukku í döglings hollu pá 
(pað jólaminnið mæra sveif margan hraustan á), 
unz hirð til hvíldar gengur; pá hætti sumbl og skraf, 
en aldinn öðling Hringur hjá Ingibjörgu svaf. 



133 



xvm. 
í s f o r i n. 



Með drottningu vísir til veizlu fer; 
á vatninu 1 er isinn háll sem gler. 

cVið ísinum gættu pín», Gestur kvað, 
cpví grípa kann við pér nákalt bað». 

cSú ísraunf , kvað jöfor, cei hræðir Hring, 
en huglausum ræð eg að fara' 1 kring». 

En hetjan starir á hrannar-hvel, 
og herðir skautana 1 að iljum vel. 

Með fagran sleða snýr fákur á braut, 
af fjörvi drambar og hart fram paut. 

cSend pig of ísinn», kvað sjóli, cpvert, 
og sýn nú, hvort Sleipnis jóð pú sért». 

Hann paut, sem vindur pjóti of l&ð; 
ei pýðist Hringur snótar ráð. 



134 

En Gestur á skautum svo skjótur er, 
hann skjðldungs vagn í kring um fer. 

Hann renndi sér nrargan rúnakrók, 
svo ræsis frú yfir nafh sitt ók. 

J>au fljúga svo hratt of frera skán; 
und fótum peim glottir helköld Bán. 

Og sundur pýðir hún svella pök; 
pau sjóli' og drottning féllu' í vok. 

Af ótta drottning folna fer, 
en fljótara leiptri Gest að ber. 

í ísinn stingur bann fæti faat, 
1 faxið hesti prífur hvasst. 

Svo horð eru kappsns heljartðk, 

að hesti 1 og kerru' hann rykktT úr vðk. 

cEi feæknari maður», fylkir tér, 
«hann Friðpjófur sterki sjálfur er». 

|>au hurfu aptur á hilmis garð, 
með Hringi Gestur tál sumars varð. 



135 



XIX. 
Freistnin. 



Vorið kemur, kvaka fuglar, kvistir grænka, sunna hlær, 
ísinn piðnar, elfur danza ofan, par til dunar sær; 
rósin gegn um reifa brosir rjóð og hýr sem Freyju khm; 
og í brjósti virða vekur vorið sælan unað sinn. 

I>á til veiða hyggur Hringur, honuni fylgja drottning skal; 
konungs allar kempur tygjast, kveður hátt í glæstum sal, 
bogar glymja, hremsur hringla, hófúm sporna fákar grund; 
brúnafyllum valir verpa volegum með heipt í lund. 

Veiðiflokks í fararbroddi fðgur unir drottning sér; 
paðan augum fljótast forða, Friðpjófur! nú ráð* er pér! 
Há sem Gondul, hýt sem Freyja, hvftum fiáki sat hún & 
bláfjallaðar blöktu fjaðrir brúðar djásni rauðu frá. 

Líttu' ei inn í logann brúna, lokka gullna horfð' ei á, 
gæt pfn, mjótt er mitti svanna, mjúk eru brjóstm, hveltt 

og há; 



136 

varast rós og veika lilju, vöngum & er skipta sér, 
hlustaðu' ei á málið milda, mýkra' en aptanblær pað er. 

Fylkis sveit til brautar búin bregður ólmum fáki' á skeið; 
horn við kveða, haukar beina hátt mót óðni vængjareið; 
merkurdýrin felmtrnð flýja, forða sér nm dimman skóg; 
valkyrjan með Óðins-eldi eltir pau um hæð og mó. 

Aldinn Hringur ei má fylgja, undan veiðiskarann ber; 
Friðpjófur hjá frægum nnir fylki einn, pg pögull er. 
Upp í hljóðu hyggjnsetri harmastaflr rísa skjótt; 
nndau peim hann ei má flýja, angri sleginn mælir hljótt: 

cHví í greipar grimmum voða gekk eg burt frá víðum sæ, 
par sem harmar prífast ei, en pjóta brott með himinblæ, 
hyggju-pungan par sem víking praut í Hildar kveður danz, 
par sem hrelld má hyggjan flýja hjörva roðulbjartan glans? 

Hér er ollu hinn veg snúið, harma-vængjnm læsir prá 
mér nm hðfuð, rammar raunir rænulaus eg stari á. 
Baldurshagi hug minn glepnr, helgan vann mér svanni eið, 
pó hefir hún ei heit sín roflð, hormnm valda goðin reið. 

Hatast pau við hauðuxbúa, hlægir pau vort gleðibann, 
rósknappi pau rændu mínum, réttu koldum vetri hann. 
Hvað mun vetur hirða 1 nm rósir? hann kann sízt að meta 

pær; 



137 

meður Haka' og köldum gusti knapp og blöð og legg 

hann slær». 

Kvað hann svo, en kappar voru komnir inn í regin-dal 
milli hengi-hamra tveggja, huldu bjarkir stjörnusal. 
Hringur steig af hesti sínum: cHef eg aldrei fegra lund 
fyrri séð, mig sækir mæði, sofa vil eg litla stund». 

Svarar hinn: <Ei sofna skaltu, sæng er hörð á eyðidal, 
vera má pig værðin svíki, vísi! snúum heim í sal». 
<Svefhinn kemnr, sízt er varir, svo sem annar goðaher», 
aptur svarar aldinn Hringnr, <unna muntu hvíldar mér». 

Friðpjófur sinn feld pá breiddi foldar yfir kalda laut; 
hvítar hærur Hringur síðan hneigja vann í kappans skaut, 
svaf svo vært sem vaskur halur vígamóður skildi á 
eptir hlóðugt orraveður eða barnið móður hjá. 

En er fastast sjóli sefur, svartur kvakar fugl á meið: 
cPriðpjófar inn frækni! skunda, fylki ellihniginn deyð! 
eigðn sjálfur dýra drottning, drósin gaf pér koss og mnnd; 
$ngi pig hér augum lítur, engi rís úr dauðans hlund». 

Kappinn hlustar. Heyr! þá syngur hvítur fugl á grænum 

kvist; 
<J>ótt ei menn pig megi líta, mun pó óðinn sjá pig víst; 



138 

viltu sofinn vega öldung — verjulausum níðast á? 
enga heill af illu verki eða sæmdir muntu fá!» 

FuglM pagna, fleinabijótur fránan hjor úr skeiðum drð; 
hryllti við og honum fleygði hendi fri í dimman skóg. 
Fuglinn blakka beint á Náströnd báru pegar vængjatól, 
en sem hörpu helgur rómur hinn sér lyptir móti sól. 

Hringur vaknar: <Yel er sofið, væran>, kvað bann, chlant 

eg blund; 
vel er oss á vengi auðu', er vakir pú með hjör við munð* 
hjör eg sagði — heyrðu, Gestur! hvar er síðunautur pinn? 
hvert hefur undur ykkur skilið? — efhi pess eg hvergi 

fiön>, 

cHirði' eg lftt paði, hetjam svarar, chjðrvagnægð á peari? 

starð? 
vittu, hvöss er tyrfingstunga, talar engi friðarorð; 
myrkraandar eggjar byggja, iilum Niflheim komnir frá, 
svefai ei né silfurhærum svífast peir að níðaat á». 

«Eigi svaf eg>, anzar Hringur, <eg pín freista vildi meir, 
óreyndum pví ýtar spakir aldrei treysta hal né geir; 
Friðpjófur inn frækni ertu* fullvel kenna pig eg; vaaan, 
pegar- Gestur geði slunginn gylfa forðum kom í rann. 

Hví barst pú til hallar vorrar heiti leynt und kufli grá? 



var el hitt r pd vildir abela vífi gömlnm sjöla, ftá? 
Drengskapur und dularnafni dylst ei avo með glaðri ölö; 
svipinn ber hann himinheiðan, hreystibragð og fagran 

skjðld. 

Fregnin sagði\ að Friðpjóf nefiidu fjanda bæði menn og 

hausa kLyfi, hofin breimdi, hæddi sérhver friðarboð; 
bjóst eg við, að berserk ramman bæri slgótt að vorri 

strönri 
herskjöld með, en húsgangstötra hann kom með og staf í 

hönd. 

Ver pá eigi undirléitur, æsku líka man eg tíð; 
styrjöld, styrjöld er vor æfi; æskan er in fyrsta hríð; 
skorðaat parf hún skjalda milli, skapið unz ið. tryllte 

pver; 
nú hef eg reynt pig, reiði sefað, ríkir sátt í huga. mér. 

Orðinn er eg ellimóður, orpinn bíður haugurinn, 
piggja skaltu pá mitt ríki, pax á ofan svanna minn. 
J>ar til skaltu Hrings í höllu hýrast oss í sonar stað; 
vopnlans skal oss verja halur t — verði úxslit mála paá^ 

Kappinn anzar Hringi hljéður: «Heáta pjófaz vil eg el; 
seg mér, Hringur! hver mér aptra hefði mátt að taka 



140 



vænsta brúði vildi 1 eg líta, vísir aldni! hinnsta sinn; 
heimskur maður helzt tíl vakti 1 eg harminn sollna aptnr 

minnv 

Með pér eigi, buðlung! bíða býst eg lengur solum í; 
eg er á flótta, gremin goða grimmdar-sollna veldur pví. 
Baldur meður bjarta lokka, bragna kind er heitast ann, 
á mér einum hefir hatur, hans mér einum reiði brann. 

Brenndi' eg vé hans, vargur heiti 1 eg véum í, og hvar 

sem er 
ungu bðrnin Priðpjóf fælast, fylgir voðasvipur mér; 
látið hef eg lönd og óðul, látið vini, fé og grið; 
sekt mín bíður síðan heima, sekt mig hvergi skilur við. 

Ei um græna gnindu vil eg griða lengur biðja mér; 
jorðin brennur undir iljum; eikin hvergi skugga lér; 
pegar unga Ingibjörgu aldinn jöfur frá mér hreif, 
yfir sólskin æfi minnar ógnum prunginn harmur sveif. 

pví er mál til strandar stefiia, stinnum dreka- hrinda' & 

flot; 
sá skal baða bringu svarta brimóð gegnum mararlot; 
hans skal vængi veður stæla, voðaleg pó grenji Hrönn, 
meðan stjarnan mar um lýsir, meðal aldan krýnist fonn. 

Heyra vil eg veðralæti, voðagný og prumubrest; 



141 

}>egar um mig pjóta reiðir, pá minn kyrrist hugur bezt. — 
Skildir bresta, skotin dynja, skjöldung aldni! hlés um 

braut; 
llægir mig til Herjans sala hverfa loks frá sekt ogpraut*. 



142 



XX. 

Dauði Hrings konungs. 



Skinfaxi skundar 

skínandi um síðir 

sunnan úr blíðheimi bjartari' en fyr; 

árdegis-stundar 

ylgeislar fríðir 

lýsa nú höll; þá er lostið á dyr. 

Hurð er upp hrundið, 

hetjan inn gengur; 

doggling er fðlur, en drottning hans rjóð; 

barmur á sprundi 

bifast, en drengur 

bölprunginn hefur upp skilnaðarljóð: 

cBárurnar baða 

brimfoldar hestinn, 

stormalinn fýsir hann steðja 1 yfir sund, 

vota leið vaða 



143 

yíII hann með gestinn 

hrautu frá áetmey og áanna grund. 

Ingibjörg! hring pinn 

hér skaltu taka, 

helgastar meajar pér aptur eg sel. 

Njóti hans enginn! 

ei skal pig saka; — 

aptur pú sér mig ei fyrr en hjá Eel! 

Ei mnn oss hlotnast 

aptur að líta 

reyk þaim, er feðranna rýkur á grund; 

nornirnar drottna; 

nú mun in hvíta 

Hrann veita' oss griðbmd að hel&rarstuncL 

Leið ei til stranda, 

lofðungur! svanna, 

sízt pegar blásfóarnan blikar svo hrein; 

ske má við sanda 

skírt milli hranna 

skíni á víkingsms landræku bein». 

Svaraði Hringur: 

cSárt er að heyia 

hetjjuna oðragt sem hjartreika mey. 

Hvað er nú? — syngar 



• 144 

Hel mér í eyra? — 

hvað pá? — sem aðrir eg fæðist og dey. 

Tlrðar dóm flúði 

engi, sem hefir 

örlaganornanna fallið í bönd. — 

Hjartfólgna brúði 

Hringur pér gefar; 

annast pú, son minn! unz erfa skal lönd. 

Gjarna vér undum 

glaðværri 1 í höllu: 

gat eg mér vinsæld og auðlegð og frið; 

pó hef eg stundum 

styrjar um vollu 

stálhúfu klofið og hliknað ei við. 

Geirsodd sig rista 

ræsir skal feigur; 

sóttdauði konungi samir ei vel. 

Æfipraut yzta 

engi skal deigur 

pola, pví líf er ei léttara 1 en hel!> 

Helrúnir síðan 

Hringur sér risti — 

helrúnir Oðni um hrjóst sér og arm; 

dreyrliljan fríða 



145 

dýrðlega lýsti 

silfur-hár konungs um sviptraustan barm. 

cFærið mér hornið! 

hinnsta sinn minni 

drekk eg pér, norræna drengskaparorð! 

frjósama kornið, 

friðsælt heimkynni, 

farsæld og menntir eg verndaði' um storð. 

Friðinum blíða 

blóðugar dróttir 

níðast á löngum eg nauðugur sá. 

Valkyrjan fríða, 

Vígfoður dóttir, 

Valhallar gættir ná bendir oss á. 

Hásalur ása 
heilsar oss fríður — 
. horfin er jörðin — til ölmála pings 
einherjar blása; 
unaður bíður 
ítur sem gullhjálmur tilkomu Hringsi. 

Hðnd réttir sprundi 
Hringur og kveður 

harmanda Friðpjóf og vonhýran svein ; 

10 



146 

öðling pá stundi 

andvarpi meður, — 

ðnd hans nam fljúga til ljóssala hrein. 



147 



XXI. 

Hringsmál. 



Situr í haugi 
höfðingi kynstór, 
skjómi er við síðu, 
skjöldur við arm; 
gangvarinn góði 
gneggjar par inni, 
gnýr viður steina 
gullvörðum hóf. 

Bíður inn ríki 
ræsir of Bifröst, 
bogna við brúar 
bogar und gram; 
verða nú víðar 
Valhallar gættir, 
sigtívar tiggja 
taka í mund. 

£ór er ei heima, 



10* 



148 

herjar á jötna, 
Valfaðir veifar, 
vín sér hann kýs; 
fléttar Freyr öxum 
fylkis um enni, 
blómliljur bláar 
bindur í Frigg. 

Bragi inn gamli' 
gullhörpu tekur, 
órnar pá mýkri 
óður enn fyrr. 
Vanadís hvítum 
hallar að borði 
barmi og hlustar, 
hitnar við blóð. 

«Hvellar á hjálmum 
hjalttungur kveða, 
blóði sig baðar 
brimsollin Eán; 
styrkurinn rammi, 
regin pví valda, 
bítur í skjaldrönd 
berserkjum með. 

J>ví var inn d^ri 
drottinn oss hollur 



149 

sem fyrir fróni 
friðar bar skjöld; 
aflsins ins stillta 
ímynd guðföður 
böndam er áým 
blótgufu fórn. 

Vitur orð velur 
Valfaðir, pá hann 
situr hjá Sögu, 
Sökkvabekks dís. 
Svo voru Hring8 or5 
hlæjandi bárum 
mjög svipuð Mímis, 
mær, hvell og djúp. 

Friðsamur tryggir 
Porseti griðin, 
sáttur við Urðar 
svalkalda lind; 
svo sat á dýrum 
dómsteini Hringur; 
blíðkaðri blóðhefnd 
bjóða vann mund. 

Gjöfull var gylfi; 
glóanda skipti 
rógmálmi rekkum 



150 

rausnarfull niund, 
glöð kvaddi gáfa 
gjöfula mundu; 
vóx af hans vörum 
veslum æ líkn. 

Velkominn, vitri 
Valhallar arfi! 
lengi mun norræn 
lofa pig drótt! 
Bragi svo horskum 
hildingi fagnar, 
friðboða norna 
neðan frá storð>. 



151 



xxn. 
Konungsvalið. 



Til pings, til pings! pví fregnin fer 
um'fold og dal 

um andlát Hrings; nú aptur ber 
að öðlings vaL 

J>á tekur bóndi brand frá vegg, 
sá bjartur er; 
og fingri reynir frána egg, 
hún fullvel sker. 

Nú leikur sér að ljósum geir 
hver lítill sveinn, 
og bregða pungum brandi tveir, 
ef bilar einn. 

En hjálminn fægir faldalind, 
unz fagur er, 

og roðnar, pegar meyjarmynd 
í málmi sér. 



152 

En síðast tók hann skyggðan skjöld 
og skíra fór. 

J>ú ftjálsra bænda frækin ðld! 
pín fremd er stór. 

Við frið og styrjðld styrkur pegn 
er stólpi lands, 

pess blómi vex og bjargfast megn, 
af blóði hans. 

Menn safhast skjótt við skjómagný 
og skjaldabrak 
til pings; in háu himinský 
er hölda pak. 

En Friðpjófr pings á steini stóð 
og styrkum hjá 
ið fagra' og unga fylkis jóð 
með frána brá. 

Með bændum kurr pá koma vann: 

cSá kóngsson er 

of lítill, setja lög ei kann 

né leiða her». 

En Friðpjófr skyggðum skildi á 
hóf skjöldungsson: 



153 

«Hérlofðung Noregs líta má 
og landsins von. 

Og skoðið svein, hvort ætt hans er 
ei Óðni frá; 

á skildi létt hann leikur sér 
sem lax í á. 

Eg sver að verja veldi hans, 
sem vera her, 

og sæma' hann vísa vænum kranz, 
pá vaxinn er. 

Forseti heit mitt hlustar á 
og helgan eið; 

ef heiti' eg rýf, mér hegna má 
hans hefndin reið>. 

En sveinninn ungi sat á rönd 
sem sjóli stól, 
og valur sitji hals á hönd 
og horfi' í sól. 

En loksins honum leiðast vann, 
pví lðng varð stund; 
af steifai ofan stökkur hann 
og stóð á grund. 



154 

J>á æpti í skyndi skatna ping: 
«Sá skjaldarsveinn 
vor öðling verði eptir Hring 
og annar neinn! 

En Friðpjóf jarlsnafn fáum vær 
og forsjá lands, 
og Ingibjörg, in bjarta mær, 
sé brúður hans!> 

«Eg kýs mér sjálfum>, kappinn tér, 
«að kjósa mey, 

pví konung fá eg kominn er, 
en konu ei. 

Nú bíða nornir bráðar mín 
við Baldurslund, 
sem héðan kveðja hal til sín 
á hulinn fund. 

Og yfir og undir aldameið 
pær eiga bú; 

pví býst eg héðan beina leið 
á brautu nú. 

pví Baldur geymir beiska prá, 
inn bleiki sveinn; 



155 

hann blóm míns hjarta braut, og má 
pað bæta einn>. 

Hann kyssir enni knapans á, 
er kosning hlaut, 
og reikar hljóður höldum frá 
of heiðarlaut. 



156 



xxm. 

Friðpjófur á haugi fóður síns. 



«Nú kveður sólin blessuð bjarkaraðir 
og bjartir geislar svífa grein frá grein; 
pitt hýra auga, alda bliði faðir! 
mér endurskín í dðgg sem bárurein; 
nú hjúpast roða hnjúkar bláfjallaðir, 
nú hríslast blóð um Baldurs fórnarstein 9 
nú sígur óðum hauðrið húms í kafið, 
nú hnígur sól sem gullskjöldur í hafið. 

Mitt æskusvið eg sjónum fyrst vil leiða, 
pars sveinn eg undi fyrr með létta brá, 
eins sætt og forðum angar blómabreiða, 
á bjðrkum kvaka somu fuglar smá; 
sem forðum dunar sær und hlfðum heiða; 
ó, heill sé peim, sem aldrei pekkti sjá! 
pví frægð og 8igri heitir hverful bára, 
en hrífur oss frá stöðvum bernsku ára. 

Eg man pig, fljót, sem mærum fleytir straumit 



157 

pars móður einatt lék eg sundi á, 

og dalinn, pars í ungum ástardraumi 

eg illu heilli festi hringaná, 

og bjarkir, sem í Lofnar gleymsku-glaumi 

eg greypti rúnum, sem að enn má sjá, 

með hveflda toppa, hvítan stofn; í skorðum 

hér hvílist allt, en eg er ei sami' og forðum. 

Nei, breytt er nokkuð: bóla' á Pramnes sölum 
og Baldurshofí hvergi sjá eg kann; 
hve blítt var fyrr í bernsku minnar dölum, 
en bál og járn peim síðan granda vann; 
nú andar goðaheipt frá græði svölum, 
mín grund er bolvuð síðan hofið brann. 
Jú, vegfarandi! voðann ráð er flúa, 
pví villidýr í helgum lundi búa. 

Um mannheim veit eg sveima flærðar fjanda 

inn forna Níðhögg, stiginn upp frá Hel; 

pví Ása Ijósi girnist hann að granda, 

er góðra drengja lýsir sjónarhvel; 

ðll níðingsverk, í sögum sem að standa, 

ins svarta jötuns hefir bruggað vél; 

ef heppnast morð, ef hofs er salur brenndur, 

hann hlær og klappar lof í svartar hendur. 

ó, heyr mig, Yalholl! hárri raust eg kalla, 
ó, hvíti Baldur! piggurðu' enga bót? 



158 

Með bótum sættast menn, pá frændur falla 

og fegin goðin piggja heiðin blót; 

með Híðu pú sem ávallt sigrar alla — 

eg afarkostum býðst að taka' í mót, 

en takta' inn forna flekk af mínum skildi; 

Friðpjófur aldrei brenna hof pitt vildi. 

Mín byrði' er pung — ó, Baldur! ver ei reiður; 

úr brjósti mínu taktu hryggð og prá; 

lát iðran bæta' og æfi langrar heiður 

pað augnablik, er slysið varð mér á; 

eg hræðist ei, pótt bresti himinn breiður, 

eg bleikan dauðann pori vel að sjá, 

en svipinn pinn inn saklausa og hvíta 

eg, sekur maður, pori hvergi' að líta. 

Minn faðir hvílir hér, en heyrir eigi, 
pví hann fór pangað, hvaðan neins er von, 
og gleður sig á glæstum uppheims vegi, 
pars goðaveigar yngja Herjans kon. 
ó, heyr pinn mög á himins björtum teigi, 
er hrópar til pín, forsteinn Víkingsson! 
Eg kem ei fram með kynngi eða galdur, 
en kenndu mér að friða Ása-Baldur. 

Á dauðinn enga tungu? — Tyrfing frægan 

in traustu Hervör forðum kveða vann 

úr haugi', er vakti' hún Angant/ upp ægan, 



159 

en annað betra' eg kýs enn hjörinn pann; 

á hólmi vann eg hjörvaforða nægan, 

mitt hjarta práir sátt við goðarann. 

Ó, send mér, faðir! svar, er harm minn greiði; 

ei svinnur maður polir Baldurs reiði. 

J>ú pegir, faðir! heyr, hve ymur alda 

með ómi blíðum, legg i hana orð; 

pá vindur blæs, á væng hans seztu kalda 

og vitja mín, er svífurðu' yfir storð; 

í vestri röðulgeislar gliti tjalda; 

ó, gef mér tákn um fagurt sólarborð. — 

Ei svar né tákn, er son pinn kvelur nauðin, 

pú sendir, faðir! Heyrnarlaus er dauðinn!* 

Nú hnígur sól, og svalur aptanvindur 
nú syngur storðarbðrnum vögguljóð, 
og kveldroðinn við glæstar himingrindur 
á gullnum hjólum ragnabrautu vóð; 
of flöll og dali fl/gur leiptra sindur, 
svo fold og lðgur verða rautt sem blóð; 
pá svífur fram á svölum himinvogum 
ein svásleg undra-mynd í gullnum logum. 

Vér hauðursbúar hylling sjón pá köllum, 
hún heiti fegra pó í Valhðll ber; 
hún- svífur niðr að Baldurs hrundum höllum, 
og helgur lundur óðar breytast fer; 



160 

pví logar tindra yfir dalnum öllum, 
í einni svipan stað hún nemur sér, 
pars hofið stóð, og sjálf á sðmu stundu 
hún sýnist orðin hof á breiðri grundu. 

Og undarlega sveipast segulsporinn, 
í silfurljóma Breiðablik par skein, 
úr bláu stáli stólpi hver var skorinn, 
í staðinn blótpalls sér hann jarknastein, 
og hvelfing var sem helgum öndum borin, 
svo himinblá með gylta stjörnurein, 
en innst í hofi gulli' og glitvef roðin 
á gyltum stólum sátu heilög goðin. 

í dyrum sér hann svipi skapanorna, 

sem systurliljur dáins leiði hjá, 

er muna ótal feiknastafi forna, 

svo fagrar jafnt sem daprar til að sjá, 

og meðan hyggur Urð á hluti orðna, 

ið unga hofið Skuld nam benda á. 

Qg Friðpjófs auga' af undran starir dofið, 

en allt í einu hverfur fagra hofið. 

Eg skil pig, mær, frá björtum brunni alda 
ið beina teikn minn faðir senda vann; 
ið brennda hof með hofi skal eg gjalda 
og háan endurreisa goðarann. 
Að bæta pað, sem brýtur æskan galda 



161 

með bótum fullum, gleður horskan mann. 
Úr örvænting nú hef eg huga kættan, 
inn hvíta Is nú finn eg við mig sættan. 

pér, himinstjörnur, lága nótt sem lýsið! 
nú lít eg glaður yðar blíða skraut; 
og gullin norðurljós, er veg nú vísið! 
á voða báls pér áður minntuð praut; ' 
pú, haugur! grænka; rammar kviður! rísið 
frá Ránardætrum upp frá djúpri braut. 
Hér vil eg sofna sætt á skildi' og dreyma 
in svásu goð, er heiptarmálum gleyma*. 



11 



162 



XXIV. 

Sættin. 



Nú blasti fullgjört Baldurshof ; í kring um pað 
ei skíðgarður var orpinn eins og áður fyrr; 
úr reknu járni grind var gjör, en gullnir efst 
á hverri súlu húnar gnæfðu hátt í lopt, 
sem hofið verði hraust og brynjað hetjulið 
með gylta hjálma, er glóa móti glaðri sól. 
1 stælta hvelfing stórbjörg voru saman felld. 
Sú undrasmíð var óslítandi' og lík að sjá 
pví undra-hofi', er endur hátt að XJppsölum 
með svinnum hagleik Sigtý reisti Svíapjóð 
og stælti Valhöll. Hátt í hlíð var hofið gjört, 
og endurskein í fjarðar-unnum fagurblám; 
en umhverfis var ítur-fögur aldingrund 
með dal og hól og djúp og pögul bjarkagöng, 
með laufapyt og prastaklið og pýða ró. 
Úr fðgrum eiri hofsins vængjahurð var gjör; 
en lfkt og gullnum skildi sé of geira hvelft, 
á tvennum súlna röðum hvíldi rjáfrið hátt. 
Úr bjargi höggvimi blótstallur par inni stóð; 



163 



í hring um stein pann hlykkjaði sig naður einn; 
með rúnum var sá ristur — pað var reginskript 
úr Hávamálum helgum og úr Völuspá. 
J>ar yfir uppi' á björtum palli Baldur stóð 
und bláu hvolfi, er gyltum stjörnum glóði allt; 
af skíru silfri brosti par ið blíða goð, 
sem tungl í fylling heiðum nætur-himni á. 

í hofið inn nú glæstar meyjar ganga tólf, 

í hvítum klæðum, tvær og tvær, með rós á kinn 

og rós í hjörtum. Franimi fyrir Baldurs mynd 

um vígðan stall pær stigu danz, sem sumarblær 

um voga pjóti', og huldur danzi hól í kring. 

pær sungu helgan söng um leið, og sögðu frá, 

hve góður Baldur var og vinsæll öllum heim, 

og hve hann Helju gisti fyrir Haðar ör, 

en haf og jörð og himinn grétu. Söngvar peir 

ei líktust peim, er mega kveða mennskir menn, 

en líktust goða unaðsóm úr æðra heim; 

pað líktist pví, ef heyrðust meyjar hjartaslög, 

sem grætur horfinn ástvin sinn um auða nótt, 

er prestir kvaka' í kyrrum lund og máninn skín. 

En hetjan stóð par hjá og studdist hjör sinn við, 

og horfði' á frá sér numinn; fogur bernskutíð 

í hýrum myndum sveif pá fyrir sjónir hans; 

rétt eins og bjarthærð, bláeygð, h/r og saklaus börn, 

hans æskumenjar brostu honum blítt á mót. 

Og líkt og blóðgur skuggi veilr hans víkingslíf, 



164 

og huldist nótt raeð orrustur og æfintýr; 
á rústum pess sem blómum krýndan bautastein 
pá sýnist honum sem hann líti sjálfan sig. 
Og pá með söngnum fagra hóf sig hugur hans 
frá jarðar lágu vengi upp í Valaskjálf, 
og hatur manna' og heiptargeð hann hjaðna leit 
sem klakabrynju' er brattan spennir bjargafót, 
mót vorsól, — og í hetjubrjósti hans pá spratt 
upp sædjúp friðarlind með fðgnuði', yndi, ró; 
hann póttist finna heimsins hjarta slá við sitt, 
og feginn vilja örmum veija allan heim 
sem bróður sinn, og setja helga sátt og grið 
með öllum skepnum fyrir augsýn guðsins sjálfs. 

Hú sér hann goðann ganga inn í Baldurshof; 
ei æskufagur eins og guðinn, heldur hár 
ogmikill var hann — mildin himindjúpa skein 
úr augum hans, en brimhvítt skegg að belti nam, 
og mikil lotning gagntók Friðpjófs hetjuhug, 
og arnarmynd á hetju hjálmi hneigði sig 
djúpt fyrir öldnum pul, er flutti friðarorð. 
<Velkominn sonut! vænt pín lengi hef eg hér; 
ið ramma afl opt reikar yfir lönd og höf 
líkt berserk peim, er bítur hvast í skjaldarrönd, 
«n áttar sig um síðir pó og hverfur heim. 
Til Jötunheima jafnan fór inn sterki J>ór, 
en pótt hann megingjarðar bæri' og Mjolni sinn, 
Útgarðaloki' er enn ei rekinn ríki firá; 



165 



ið illa sigrast ei; pað afl gegn afli er. 

Lík barnsins leik er gæzkan ein, ef skortir styrk; 

hún er sem sólarbros um sollinn Ægis barm — 

ein ókyrr mynd, sem öldur feykja til og frá, 

sem vantar festu, vantar botn og vantar tryggð. 

En skorti gæzku etur aflið sjálft sig upp 

sem sverð í haugi; aflið lífsins ölæði' er; 

en glópskan liggur æ á botni bikarsins, 

og drukkinn maður vaknar opt við vondan draum. 

Frá Ými jötni allur styrkur kominn er, 

pví trylltir fossar voru allar æðar hans, 

en sinar hans úr traustum málmi myndaðar. 

En allt er dautt og ófrjósamt og bert og kalt, 

unz gæzka himinsins, in góða sunna, skín; 

pá grænka grös, pá brosa fjöllit blóm á grund, 

og eikur gnæfa útsprungnar með aldin-skraut, 

og menn og dýr við móðurbrjóstin dafna vel. 

Og svo er manna varið ætt, pví vogir á 

Alfaðir mönnum hefur lagða hluti tvo, 

svo jafnast mætti mannlegt líf og proska ná. 

|>eir hlutir heita himnesk gæzka' og jarðneskt afl. 

|>ú veizt, að |>ór er máttugur og mikill i.s, 

er megingjörðum girtur reiðir hamar sinn; 

pú veizt, hve spakur Óðinn er við Urðarbrann, 

er sér hann djúpt í silfurlind, og hrafnar hans 

úr víðum heimi fréttir til hans flytja heim. 

J>6 eltust báðir peir og blóma misstu sinn, 

er Baldur góði féll, pví hann var friðarband 



166 



í Valhöll pað, sem tífa sælu tryggði eitt. 

Á aski tímans fölnaði ið fríða lim, 

og Níðhöggur að neðan beit í rætur hans, 

og Miðgarðsormrinn, myrkradrekinn svarti, sló 

með eitur-sporði himinhvolf, svo heimur skalf, 

og Fenrisúlfrinn gó, en Surtur sunnan fór 

úr Músspellsheimi meður eldlegt ægi-sverð. 

Hvar sem pú síðan sjónum leiðir víðan heim, 

pú styrjðld sér. í Valhöll vekur menn í praut 

Gullinkambi. Eins um jörð og undirheim 

æ dreyrgar hanafjaðrar dynja hátt. En fyrr 

var friður bæði í Valhöll og á víðri jörð. 

Hvað, sem hér skeður, hefir skeð með goðum fyrr 

á meira hátt, pví mannheimur er mynd ein smá 

af Valhöll; pað er ljós af himni hám, sem æ 

hér speglar sig í skildi Sögu silfurgljám. 

Hvert hjarta á sinn Baldur. Manstu mæra tíð, 

pá friður pér í brjósti bjó, og lífið var 

svo glatt og kyrrt sem sæludraumar söngfuglsins, 

er mjúkir vindar vagga' um hlýja sumarnótt 

hans grænu sæng, og svæfðan kyssa blóma koll? 

1 hreinu brjósti pér pá lifði Baldur enn, 

pú Ása son, pú útlæg ímynd æðra heims! 

Á. undan barninu' eigi Baldur deyr, pví Hel 

í hvert sinn maður fæðist skilar fríðum Ás 

heim aptur; en í hjarta hvers manns vex um leið 

hans bróðir, Höður blindi, pví ið vonda er 

við fæðing ósýnt, eins og nýklakt vargajóð. 



167 



J>ess hjúpur nóttin er, en hvítan skrúða ljóss 

ið góða ber. En Loki slunginn læðist fram; 

ins illa morðhramm miðar hann á saklaust brjóst 

ins unga Baldurs, himintífa hugljúfans. 

J>á vaknar heiptin, ofsinn sprettur upp til vígs, 

og hjaltávargar hvína yfir hæð og dal, 

og drekar sveima yfir blóði-bólgna hrönn, 

pví gæzkan situr líkt og magnlaus svipur einn, 

Eieð vofum vofa köld, við bleikrar Helju hlið, — 

og upp til ösku brunnið liggur Baldurshof. — 

Svo er inn æðri Ásaheimur fyrirmynd 

ins lægra jarðarlífs, en petta hvorttveggja' er 

Alfoður helgar hugsanir; pær breytast ei. 

Hvað sker og skal ske, vita Völu dularljóð; 

sú kviða' er tímans vögguvísa' og drápa' um leið. 

Heimskringlu örlög stíga sömu stig og hún; 

hver maður heyrir sína sögu sagða par, 

og völva spyr svo: «Vituð ér enn, eða hvað?» 

I>ú villt fá sætt, en veiztu, hvað pú biður um? 

pú ungi maður! lít pá upp og æðrast ei. 

Einn fer með sættir, — folur dauði héitir sá; 

oll stundatíð er að eins dreggjar æðra lífs, 

og jarðnesk æfi er afrás lífs frá Alfoður; 

að sættast er að svífa flekklaus aptur heim. 

I>eir Æsir féllu' og eitt sinn sjálfir — sættast fyrst 

í blóðgu ragnarökkri, pars á Vigriði 

peir falla meður miklum gný, en falla pó 



168 



ei óbættir, pví illskan raknar aldrei við; 
en allt ið góða úr ægi-brennu alheims rís, 
og hreinna' enn áður byrjar annað betra líf. 
fótt stjörnuherinn folni, blikni' og falli' í storð 
frá svásum himni, og sökkvi jörð í sjávarhyl, 
pá mun pó endurfæðast allt, og nýfædd jörð 
mun blómgað hefja höfuð aptur yfir hrönn, 
og nýjar stjörnur reika' um geim með regin-ljós; 
um ljósa völlu skal inn blíði Baldur pá 
æ leiða uppyngd goð og endurborna menn, 
og rúnar pær, er endur fyrst í árdaga 
frá Ásum hurfu, aptur munu finna pá 
á Iðavelli ung og friðkeypt Herjans börn. 
Ins góða helfor er pví að eins eldraun pess, 
pess friðpæging og fæðing með til betra lífs, — 
pess lífs, er flýgur pangað, sem pað fyrri var 
að knjám síns foður, eins og saklaust óskabarn. 
Æ, allt ið bezta hinum megin haugsins býr, 
ið græna Gimilshlið; en lágt og flekkað er 
pað allt, sem dapran byggir Dvalins-heim. 
En friðpsðging á einnig foldamiðja líf; 
pótt hin sé æðri, er hún hennar fyrirmynd. 
Hún er sem skáldsins fingraflug um hörpustreng; 
in haga höndin stillir næmt og stemmir pýtt 
og varsamlega', unz mundin snertir miðjan streng; 
með Qörvi' og afli fornar menjar vakna pá 
úr gröfum upp við gullin-strengja goðahreim. 
pví skuggi himins jörðin er og jarðneskt líf 



169 



er anddyri ins æðra mikla Baldurshofs. 

Menn blóta Æsi; gullsöðlaðan gjarðamar 

menn leiða fram, og fórna opt í heiðnum lund — 

eitt regintákn svo rammt og djúpt; pví blóðið er 

æ morgunroði sérhvers sáttadags á jörð. 

En tákn er engi sætt, og sættir heldur ei; 

hvað sérhver brýtur, skal hver sjálfur bæta einn. 

í örmum Alfóður ið dauða griðum nær, 

en allt, sem lifir, sátt má finna' í sjálfu sér. 

Eg veit pá fórn, sem goðin girnast langt um meir, 

en gufu grimmra blóta, — pað er hjarta píns 

ið ramma hatur, pað er hefndargirni pín. 

Og ef pú pessar eggjar deyfir ei né kannt 

að gefa' upp sök, ei ganga skaltu' í Baldurshof ! 

Hver var pá hugsan pín, er hofið reistir pú? 

Með steinum blíðka Baldur eigi má. i. jörð 

sem himni friður undan friðpægingu fer. 

Ef pú sáttur orðinn ert við óvin pinn 

og sjálfan pig, pú sáttur ert við hvítan Ás. 

TJm annan Baldur sogur koma' úr suðurheim — 

einn meyjarson, er sendur hingað sé á jörð 

af Alfoður að leysa dapra dularrún 

á skjaldrönd illrar Skuldar, sem að engi gat. 

Hans heróp friður var, og mannást var hans mæra sverð, 

og sakleysið sem dúfa hvíldi' á hjálmi hans; 

hann breytti vel, hann fyrirgaf, hann fræddi' og dó; 

und fjarrum pálma' er ljósum laugað leiði hans. 

En kenning hans, að sagt er, gengur dal frá dal, 



170 



er hjörtu bræðir hörð og tengir hendi hönd 

og stofnar friðarríki sitt á fagri jörð. 

Eg kenni' ei vel pá kenning hans, en við og við 

á góðum stundum pó eg leiddi grun um slíkt; 

sá grunur liggur djúpt í hjarta hvers eins manns. 

Eg veit, sú fræði eitt sinn kemur og til vor 

og veifar dúfuvængjum yfir vora byggð, 

en pessa fold pá fáum vér ei sjónum leitt; 

of gleymda hauga vindar pjóta' í viði pá. 

í>ú, gæfudrýgri pjóð, er giptu til pess nóga ber 

að eygja leiptur ljóma pess! pér heilsa eg; 

heill pér, ef pokumökkur pá hver flýr, sem nú 

með rökum bólstrum byrgir lífsins blíðu sól! 

En pótt svo fari, fyrirlíta máttu ei 

inn heiðna mann, er guðdómsskinið góðum hug 

æ práði að sjá, og aldrei sneri augum frá; 

því Alfaðir er einn, en margir pjónar hans. 

J>ú hatar Belasyni, en hví hatar pú? 

peir vildu' ei gipta systur sína pér, sem er 

einn bóndason, en buðlungs dóttir komin er 

frá Óðins syni, Semingi, og peirra kyn 

til Valhallar má rekja; von er pví til pess, 

að ofmetnaður vakni; veit eg, munir pú 

pað hending kalla', en engan kost. Af kostum ei 

neinn ofmetnast; pað auðnan er, sem vekur dramb; 

ið bezta hlutfall manns er góðra goða gjöf. 

Mun pér ei og til frægðar pinnar finnast mjög? 



171 



en gafstu sjálfur aflið sjálfum pér? var pað 

ei {>ór, sem styrkti arm pinn líkt og eflda eik? 

og hlær ei goða hugur bak við skjaldborg pá, 

er myndar pitt ið hveflda brjóst? og hvaðan er 

sú elding, sem að ormfrán varpa augu pín? 

Við voggu pína fólvar nornir fluttu pér 

pá drápu, sem að æfibraut pín eptir gekk; 

•ei fremur Belasonum ber pér hælast um. 

Ef dæmirðu' annars dramb, pú dæmir sjálfs pín með. — 

J>inn óvin Helgi' er fallinn*. — Fram í tók pá hinn: 

«Er Helgi fallinn? hvar og nær? — «|>ú sjálfur veizt, 

að meðan hofið reistir pú, hann herferð fór 

til Finnlands upp. L grýttu Qalli gamalt hof 

par lengi stóð og lýðfrægt var af goði pví, 

■er hét Júmali; Finnar blétu forðum pað. 

Nú stóð pað löngu síðan lukt og gæzlulaust; 

•en yfir dyrum pess stóð æfa-gömul mynd, 

mjög forn og fáránleg, sem myndi steypast fram; 

og engi porði' að ganga nær, en gomul sögn 

pað orðin var, að hver, sem fyrstur vitjaði 

ins forna hofs, sá fengi Júmala að sjá. 

|>að fréttir Helgi, fyllist bæði' og fer af stað 

til eyðibyggða upp að finna óvin pann, 

og brjóta hofið. fegar pangað kom, hann fann 

par læstar dyr og lykil xyði sleginn í. 

J>á treystir hann á hurð og hristir fúinn við; 

í sðmu svipan hræðilegur heyrist gnýr, 

pví likneskjan á konung ofan kollsteypist. 



172 

Þá sá hann Júmala, og lét sitt líf um leið. 

I fyrri nótt mér fregn um hilmis fjörtjón barst. 

1 sæti Bela situr Hálfdan síðan einn. 

Bjóð honum sætt, en seldu goðum bræði' og hefnd. 

J>að blæti heimtar Baldur nú og goði hans 

til merkis um, að hreinlyndur sé hugur pinn. 

En synjir pú, til ónýtis er allt pitt starf 

og orð mín líka». — Inn í hofið Hálfdan gekk, 

og álengdar hann stóð og starði' á óvin sinn. 

En Friðpjófr blóðga'n benjavönd frá belti dró, 

og peytti braut, en reisti rönd við helgan stall, 

og gekk til fjandmanns síns og rétti hægri hönd. 

«í deilu vorri», mælti hann með mjúkri raust, 

• er beztur drengur sá, er býður fyrri sætt». 

J>á roðnar hinn ; og glófa dró af gaupnum sér, 

og saman læstust heiptum skildar hendur tvær. 

|>au handsöl voru hörð og traust sem hamrabjörg* 

Inn aldni goði gekk pá fram og mælti hátt 

og nefhdi votta: «Friðpjófur inn frækni er 

um goðgá sýkn, við sektir laus, og engi má 

hann framar kalla varg í véum». Varð pá hljótt^ 

pví brúðarskarti búin inn gekk Ingibjörg, 

og fríðar pernur fylgdu líkt og stjornur sól. 

Með tárvot augu hneig hún höll að Hálfdans arm^ 

en Hálfdan lagði' að Friðpjófs hjarta fagra snót, 

og yfir blótstall Baldurs rétti brúður hðnd, 

og fornvin sinn og fóstbróður hún festi sér. 



173 



Skýringar yfír goðfræðisleg heiti. 



Alfaðir, faðir goða og manna; Óðinn. 

Álflieimar, bústaður Freys. 

Ása-Baldur = Baldur. 

Ásheimar eða Ásaheimur, Ásgarður, bústaður Ása. 

Ása-pór = {>ór. 

Baldur, inn bezti Ása; hann er kallaður inn hvíti Ás og 

inn bjarti As> o. s. frv. 
Bifröst, brú milli himins og jarðar (regnboginn). 
Blóðughadda, dóttir Ægis. 
Bragi) skáld Ása. 
Breiðahlik, bústaður Baldurs. 
Dröfn, dóttir Ægis. 
Elivogar, eiturár eða eiturstraumar í Ginnungagapi. Orð- 

ið eitur í pessu sambandi virðist vera sama orð og 

afthjp eða aether, ið pynnsta og tærasta lopt, eldlopt 

(vindblá, ljósvaki). 
lenrisidfur (eða Vonargandur), afkvæmi Loka; hann var 

bundinn^ af Ásum. 
Forseti, son Baldurs, dómari Isa. 
Fblkvangur^ bústaður Freyju. 
Frigg, koma Óðins. 
Freyja, ástargyðjan. 



174 

Freyr, einn Ása; hann ræður ári. 

Gefjon, Ásynja; «hon er mær ok henni pjóna pær, er 

nieyjar andast*. 
Gerður, kona Freys. 
Gimill, bústaður Alfoður og góðra manna eptir ragna- 

rökkur. 
Glitnir, bústaður Forseta. 

Gullinkambi, hani, er vekur Einherja (Valhallar búa). 
Göndul, valkyrja. 
Hár = Óðinn. 

Hel eða Helja, dóttir Loka; hún ræður fyrir undirheimum. 
Herjan = Óðinn. 
Hildur, valkyrja. 
Hlér = Ægir. 

Hrœsvelgur, jötunn; hann ræður vindum. 
Höður, inn blindi Ás, bróðir og bani Baldurs. 
Iðavöllur; hann stendur í miðjum Ásgarði; par mætast 

Æsir eptir ragnarökkur. 
Iðunn, kona Braga. 

Lofn, Ásynja; hún er elskendum góð til áheita. 
Loki, inn illi Ás, er vildi spilla ðllu með Ásum. 
Miðgarðsormur (eða Jörmungandur), afkvæmi Loka; hann 

kringir jörð alla. 
Mímir, spekingur mikill; hann á Mímisbrunn, er spekt 

og mannvit er í fólgið. 
Mímisbrunnur ; hann er undir peirri rót Yggdrasils, er 

til Hrímpursa horfir, par sem forðum var Œnn- 

ungagap. 



175 

Mjölnir, hamar J>órs. 

Muspettsheimur, inn heiti frumheimur fyrir sunnan Ginn- 

ungagap. 
Múspellssynir, pegnar og hermenn Surts; peir eyða heim- 

inn í ragnarökkri. 
Óðinn, inn æðsti Ás. 
Óður, maður Freyju. 
Nanna, kona Baldurs. 

Náströnd, bústaður vondra manna eptir ragnarökkur. 
Niflheimur, inn kaldi frumheimur fyrir norðan Ginnunga- 

gap; par ríkir Hel; «pangat fara sóttdauðir menn ok 

ellidauðir». 
Níðhöggur, ormur; hann nagar neðan pá rót Tggdrasils, 

er stendur yfir Niflheimi, og eptir ragnarökkur kvel- 

ur hann vonda menn í Hvergelmi. Hér er hann tal- 

inn jötunn. 
Rán, kona Ægis. 
Saga, sögugyðja. 
Bigtýr — Óðinn. 
E&'öfn, i.synja; «hon snýr hugum manna til ásta, karla 

ok kvenna». 
Skinfaoci, hestur sá, er dregur kerru dagsins. 
Skuld, ein af orlaganornunum. 
Sleipnir, inn áttfætti hestur Óðins. 
Surtur, ráðandi Múspellsheims. 
Sökkvabekkur, hústaður Sögu. 
Unnur, dóttir Ægis. 
Urðarbrunnur, inn helgi brunnur, par sem goðin eiga 



176 



dómstað sinn; hann er undir peirri rót Tggdrasils, 

sem á himni stendur; við hann byggja nornirnar 

Urður, Verðandi og Skuld. 
Urður, ein örlaganornin. 
Útgarðaloki, konungur í Jötunheimum. 
Valaskjálf bústaður á himni; sbr. Valhöll. 
Valfaðir = Óðinn. 
Valhöll; bústaður Óðins og annara goða; par eru og Ein- 

herjar, eða peir, er í val falla. 
Viðar, inn pögli Ás. 
Vigriður, völlur, sem á verður barizt í ragnarökkri; hann 

er 100 rasta. 
Vingólf bústaður Ása og Einherja; sbr. Valhöll. 
Vígfaðir = Óðinn. 

Vör, Ásynja; «hon hlýðir á eiða manna*. 
Yggdrasill, inn mikli askur, er merkir heiminn. 
Ýmir, jötunn; af honum skópu Börssynir jörðina. 
pór, inn sterkasti Ása; prumugoð. 
£rumu-pór = {>ór. 
Ægir, sjávargoðið. , 



í 



^á 



